આખિરતનો તોહફો [101] 


તરફ જ મન્સૂબ છે. (ઈબ્ને માજહ : ફી ફઝાઇલિલ્‌ કુઅઓન : ૨૬૦) 


(૧૯) રાત્રે સૂતી વખતે ત્રીસ (૩૦) વખત પઢવાથી 
જન્નતમાં એક હજાર (૧,૦૦૦) મહેલ તૈયાર થશે 


ભ્‌ 


હઝરત ઉસ્માન (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે માણસ સૂતી 
વખતે ત્રીસ (૩૦) વખત (સૂરએ) “કલ હવલ્લાહુ અહદ....”” 
(સંપૂર્ણ સૂરત) પઢશે, તો અલ્લાહ તઆલા તેના માટે જન્નતમાં 
એક હજાર (૧,૦૦૦) મહેલ બનાવશે અને જે વ્યક્તિ આ સૂરત 
બસો (૨૦૦) વખત પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા તેને એવો દરજજો 
અતા ફરમાવશે, જેના પર તે રાજી થઇ જશે અને જે ઘરમાં 
(સૂરએ) “કુલ હવલ્લાહ અહદ....'' પઢવામાં આવશે તો એ 

ઘરવાળાઓની સાથોસાથ તેના પાડોશીઓને પણ ફાયદો થશે. 
(રવાહ અબ્દુલ મજીદ ફી અમાલીહ્‌) 


(ર૦) જન્નતમાં બે (ર) મહેલ મળશે 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 
રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે 
માણસ ઇશાની નમાઝ પછી બે (૨) રકા'ત પઢે અને દરેક 
રકા'તમાં (સૂરએ) “કલ હવલ્લાહું અહદ....'' પંદર (૧૫) 
વખત પઢે તો અલ્લાહ તઆલા તેના માટે જન્નતમાં બે (૨) મહેલ 
બનાવશે. (તફસીરે દૂર્રે મન્ષૂર : £/૪૧૫) 


(ર૧) ઘરમાં દાખલ થતી વખતે પઢવાની ફઝીલત 


હઝરત જરીર ઇબ્ને અબ્દુલ્લાહ બજલી (રદિ.)થી રિવાયત 
છે કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 
જે વ્યક્તિ ઘરમાં દાખલ થતી વખતે (સૂરએ) “કલ હુવલ્લાહુ 
અહદ....'”' પઢશે તો એ ઘર અને એના પાડોશીઓથી ફક 
(નાદારી) દૂર કરી દેવામાં આવશે. (મુઅજમે કબીર તબરાની : ર/૩૪૦) 


[102] આખિરતનો તોહફો 


(રર) હંઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ એક માણસને 
“કુલ હુવલ્લાહ અહદ....'' પઢતાં ,સાંભળી તો ફરમાવ્યું : 


“એના પર વાજિબ થઇ ગઇ.'' કોઈએ પૂછયું, “શું વાજિબ 
થઇ ગઇ ?'' તો જવાબમાં રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે, “જન્નત વાજિબ થઇ ગઇ.'' 

' (મઅત્તા ઈમામ માલિક) 


(ર3) હઝરત અબૂ હરયરહ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ એકવાર 
ફરમાવ્યાં, “લોકો ! એકઠા થઇ જાવ, હું તમારી પાસે કર્અાનનો 
ત્રીજો ભાગ તિલાવત કરીશ.'' જ્યારે લોકો ભેગા થઇ ગયા તો 
તેમણે સૂરએ “કુલ હવલ્લાહુ અહદ....'' પઢીને સંભળાવી અને 
ફરમાવ્યું કેએ કર્ઓઆનનો ત્રીજો ભાગ છે. (મસ્લિમ શરીફ) 


ક ક 


(ર૪) હંઝરત અબુ દરદાઅ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું; 
“અલ્લાહ તઆલાએ કઅ[નના ત્રણ ભાગ ક્યાં. એક ભાગ 


ક 


તેમાંથી “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ....'' છે. (શુસ્લિમ શરીફ) 


(રપ) હઝરત અબૂ એયૂબ (રદિ.) જનાબ રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે જેણે 
“કલ હુવલ્લાહુ અહદ....” પઢી તેણે કુઓઆંનનો ત્રીજો ભાગ 
પઢયો. (મસ્લિમ શરીફ) 


(ર૬) હઝરત આઇશા (રદિ.) ફરમાવે છે કે એક સહાબી 
(રદિ.) નમાઝની દરેક રકાતમાં “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ....”” 
પઢયા કરતા હતા. તેમને પૂછયં તો તેમણે કહ્યું, “હું એ સૂરતને 
ચાહું છું.'' ફરમાવ્યું, “અલ્લાહ તઆલા પણ તમને ચાહે છે.'' 

(બખારી, મૃસ્લિમ શરીફ) 


આખિરતનો તોહફો [103] 


(ર૭) હઝરત આઇશા (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે તેમણે 
ફરમાવ્યું, “કુલ હવલ્લાહુ અહદ....'”ની મુહબ્બત તમને 
જન્નતમાં દાખલ કરશે. (તિરમિઝી શરીફ) 


(ર૮) હઝરત અનસ (રદિ.) ફરમાવે છે કે જનાબ રહમતે 
આલમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, “ જેણે 
બસો (૨૦૦) વાર “કુલ હવલ્લાહ અહદ....'' પઢવાનો વઝીફો 
કરી લીધો તો તેના પચાસ (૫૦) વર્ષના ગુનાહો માફ થઈ ગયા, 
પણ કર્ઝ નહિ. (તિરમિઝી શરીફ) 


એક રિવાયતમાં સો (૧૦૦) વાર અને એક રિવાયતમાં 
પચાસ (પ૦) વારનો પણ સવાબ લખાયો છે. 


(ર૯) એ મબારક સૂરહ એવી છે કે એને એક વખત પઢવાથી 
આખા કુઓાંનના પોણા (૧/૩) ભાગ પઢવા બરાબર સવાબ છે 
અને ત્રણ (૩) વખત પઢવાથી આખું કુઆન પઢવા બરાબર 
સવાબ મળે છે અને દસ (૧૦) વખત પઢવાથી એક મહેલ 
જન્નતમાં તૈયાર થાય છે. એને હંમેશા પઢનાર ઇમાન ઉપર મરે 
છે. ટૂંકમાં એનો સવાબ બેહદ છે. (ફત્હલ બારી : ૫૦૧૩, બખારી શરીફ : 
૨/૭૫૦, હદીસ : ૪૮રર, કન્ઝલ ઉમ્માલ : ૧/૨૯૮, હદીસ નં. ૨૦૨૭-૨૭૨૮) 


ન્‌ 


(૩૦) હઝરત અબૂ ઉમામહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) તબૂકમાં હતા કે 
જિબ્રઈલ (અલૈ.) આવ્યા. એમની સાથે સિત્તેર હજાર 
(૭૦,૦૦૦) ફરિશ્તાઓ પણ હતા. હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.) 
બોલ્યા, ““મુઆવિયહ બિન મુઆવિયહ”ના જનાઝા પર હાજર 
થાઓ. જનાબ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ બહાર 
નીકળ્યા. જિબ્રઇલ (અલૈ.)એ પોતાની પાંખ પહાડ પર રાખીને 
તેઓ ઝૂકી ગયા. જનાબ રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ)એ મદીના જોય ને ફરિશ્તાઓની સાથે મુઆવિયહ 


[104] આખિરતનો તોહફો 


(રદિ.,)ના જનાઝાની નમાઝ પઢી. ફરી પૂછયું ડે જિબ્રઈલ 
(અલૈ.) ! મુૂઆવિયહ એ મરતબો કઇ રીતે પહોંચ્યા ? 
જિબ્રઈલ (અર્લૈ.)એ ફરમાવ્યું “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ....''ને 
ઊભા કે બેસીને, સવારી પર કે પગપાળા દરેક હાલતમાં 
પઢવાથી. (મુસ્નદે અબી યઅલા : ૪૨૬૭, બયહકી કૃત શુઅબુલ ઇમાન : 
૨૩૨૦/૨૩૨૧, ઈસ્તિઆબ અલા હામિશિલ ઈસાબહ : ૩/૪૩) 
(૩૧) જો કોઇ ઘરમાં જતી વેળા એ સૂરત પઢશે તો તંગી દૂર થઇ 
રોઝી બહોળી થશે, ઈઇન્શા અલ્લાહ. (મુઅજમે કબીર તબરાની : ર/૩૪૦) 
(૩ર) જે માણસ મૌતની બીમારીમાં સૂરએ ઇખ્લાસ (કુલ 
હવલ્લાહ્‌ અહદ...) પઢશે તો કબ્રના હિસાબથી બચી જશે. 
ફરિશ્તાઓ એને પોતાની પાંખો ઉપર ઉઠાવી પુલસિરાત પાર 
કરાવી દેશે ને તે જન્નતમાં જઇ પહોંચશે. 
(ઇમામ જલાલદ્ીન સયૂતી રહ.ની કિતાબ નરૃસ્સદૂર ફી શહિંલ કુબૂર) 
(33) સૂરએ ઈખ્લાસ (કુલ હુવલ્લાહુ અહદ....) સવાર- 
સાંજ પઢવાથી શક-વહેમ અને યકીન બગડવાથી સલામત રહેશે. 
(વઝાઈફે અશરફિયહ) 


(3૪) હઝરત અલી (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યાં કે, “જે 
માણસ કબ્રસ્તાને જઈ ૧૧ વખત સૂરએ ઇખ્લાસ (કુલ હુવલ્લાહ 
અહદ....) પઢીને તેનો સવાબ મુડદાઓને બખ્શી આપે તો તેને 
તે મૃડદાઓની સંખ્યા બરાબર સવાબ મળશે. (સનને દારે કૃતની) 

(૩૫) ત્રણ વખત સૂરએ ઇખ્લાસ (કુલ હવલ્લાહ શરીફ) 
પઢવાનો સવાબ એક કુઆંન શરીફ પઢવા બરાબર મળે છે. 

(બ્‌ખારી શરીફ ભાગ-૨, પેજ-૭૫૦, મૃસ્લિમ શરીફ ભાગ-૧, પેજ -૨૭૧) 


(3૬) જન્નતમાં સોનાના એક હજાર (૧૦૦૦) મહેલ 
મળશે, ઉપરાંત.... 
હેદીષ : હંઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસ (રદિયલ્લાહ્‌ 


આખિરતનો તોહફો [105] 


અન્હુમા)થી મવકૂફ રિવાયત છે કે, જે માણસ બે રકા'ત નમાઝ 
પઢે અને એ બન્ને રકા'તમાં “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ'ને ત્રીસ 
વાર પઢે, તો અલ્લાહ તઆલા તેના માટે જન્નતમાં સોનાના એક 
હજાર મહેલ બનાવશે અને જે વ્યક્તિ આ સૂરતને નમાઝ 
બહાર-નમાઝ સિવાય ત્રીસ વાર પઢશે, તો અલ્લાહ તઆલા 
એના માટે જન્નતમાં સો (૧૦૦) મહેલ બનાવશે અને જે માણસ 
પોતાના ઘરવાળાઓ પાસે દાખલ થાય ત્યારે જો આ સૂરતને 
પઢી લે, તો એના પરિવારજનો અને પાડોશીઓને આ સૂરત 
દ્વારા ખૈર તથા લાભ પહોંચશે. 

(બયહકી : ૨/૫૧૦, સંદર્ભ ઃ આપકી મૃશ્કલાતકા હલ કર્અાની સૂરતોંસે : ૧૨૨) 


(૩૭) પાંચ સો (૫૦૦) વર્ષની ઈબાદત જેટલો સવાબ : 


દત ત ન દિ ન 2 ૬ 2 શટ 
કહ્#૭6ઉડઠુકશ્ઠ્ટ ઝર,“ ૭ઃદ- 
દ્વિ? ન - રી 
રિકી નત 42 
5” હ 67 હદ રુ દવી 4.148 ૮18” 
ત્ર” 
«૬૦૮-- શ્્« કક 
૬445૫ શ 


શ્‌ 


અર્થ : હઝરત હસન બસરી (રહ.) થી રિવાયત છે કે, જો 
કોઇ માણસ બસો (૨૦૦) વાર “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ....' 
પઢશે તો એને પાંચ સો (૫૦૦) વષની ઇબાદતના બરાબર 
સવાબ મળશે. (ઇબ્ન્‌દ્‌ દરીસ યા ઈબ્ને ઝરીસ, ફઝાઇલુસ્સુવર : ૧૨૦) 


(૩૮) મોત સિવાય બીજી કોઈપણ વસ્તુ જન્નતમાં 


હંઝૂરે અકરમ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : “જે કોઇ વ્યક્તિ ફર્ઝ 
નમાઝ પછી કુલ હ-વલ્લાહ અ-હદ પઢશે તો તેને મોત સિવાય 
બીજી કોઈ પણ વસ્ત જન્નતમાં દાખલ થવામાંથી અટકાવી નહિ 
શકે.'” (જમ્ઉલ ફવાઈદ) 


[106] આખિરતનો તોહફો 


ઉ ઝઝઝકઝે છે 
હકટર 5-5 ઠન ટ્ર 
15) કડક હશું, 5 કકક કહી 


દત 


(8:11) ઉપ 


22225519: .552:222. 


ડલી! હ રીડ્રઠઝછઝઝર્ડટાઇ 


યી 482: ક ક! 
(૫:11૪/૪1) 5 %રીક્ઇ 


““કુલ અઊઝુ બિરબ્બિલ ફલક'' અને 
““કુલ અઊઝુ બિરબ્બિન્નાસ''ની ફઝીલતો : 


(૧) હઝરત ઉકબહ ઈબ્ને આમિર (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું કે, 

“શું હું તમને એવી બે સૂરતો શીખવં કે જે ઉત્તમ છે ?'' 


ફરી તેમણે “કુલ અઊઝુ બિરબ્બિન્નાસ'' તેમને શિખવાડી 
ફરમાવ્યું કે, 


આખિરતનો તોહફો [107 


“આજ સુધી કોઈએ એના જેવા શબ્દો સાથે પનાહ લીધી 
નથી.”” (અબૂ દાવૂદ શરીફ) 


(૨) હઝરત ઉકબહ ઈબ્ને આમિર (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું કે, 


દ. ? ૫ 


“જો તમારાથી બને તો એ સૂરતોને કોઈ નમાઝમાં છોડી ન 
દેશો.”” (ઈબ્ને હિબ્બાન) 


(૩) આ બંને મુબારક સૂરતોને અસરની નમાઝ પઢવા પછી 

તેર (૧૩) વખત પઢવાથી કિયામતનો ખૌફ દિલમાં પેદા કરે છે. 

(વઝાઈફે અશરફિય્યહ) 

ઉમ્મીદ છે કે દરેક મસલમાન ભાઈ-બહેન દરરોજ તિલાવતે 

કઅ1ને પાકને પઢવાનો મા'મૂલ (આદત) બનાવ્યા પછી 

સૂરતોના આ સંગ્રહને પણ પઢશે અને પોતાની આખિરત 
બનાવશે (ઇન્શાઅલ્લાહ). 


-ફક્ત અલ્લાહ પાક વધુ જાણનાર છે. 


(૨૮) ઇસ સૂરતો ઇસ વસ્તુઓથી 
બથાવલે છે 


%્ર સૂરએ ફાતિહા (અલ્હમ્દ શરીફ) અલ્લાહના ગઝબથી 
બચાવે છે. 

% સૂરએ યાસીન શરીફ કેયામતના દિવસે તરસ્યા રહેવાથી 
બચાવશે. 

ર. સૂરએ દુખાન કિયામતની ભયંકરતાથી બચાવે છે. 

ક્ત સૂરએ વાકિઅહ ફક્ર અને ફાકાથી બચાવે છે. 


[108] આખિરતનો તોહફો 


% સૂરએ મુલ્ક કબરના અઝાબથી બચાવે છે. 

% સૂરએ કૌષર દુશ્મનોની દૃશ્મનીથી બચાવે છે. 

% સૂરએ કાફિરૂન મૌત વખતે કફથી બચાવે છે. 

% સૂરએ ઇખ્લાસ (કુલ હવલ્લાહ) મુનાફકતથી બચાવે છે. 
% સૂરએ ફલક ઇર્ષાળુઓની ઇર્ષાથી બચાવે છે. 

% સૂરએ નાસ વસવસાઓથી બચાવે છે. 


(રૂહુલ મઆની) 


(૨૯) ઇસ આયતો ગતે પઢવાળની 
ફઝીલત 


ફઝીલત : હઝરત અબૂ હરયરહ (રદિ.) બયાન કરે છે 
કે રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યં કે જે માણસ કૃઅ/ન શરીફની દસ (૧૦) 
આયતોની તિલાવત રાતના કરશે તો તેન નામ ગાફિલીનમાં 
લખાશે નહિ. 


(હાકિમ, કઝાઇલે કરન, ફઝાઇલે આ'માલ) 


ખૂ,લાસો :- મારા ભાઇઓ ! દસ (૧૦) આયતોની 
તિલાવતમાં ફક્ત થોડીક જ મિનિટો લાગે છે. તમામ રાતની 
ગફલતથી નીકળી જાય છે. આનાથી વધીને બીજી શું ફઝીલત 
હોઇ શકે ! 


(30) સો આયતો શતે પઘઢલાલળી 
ફઝીલત 


ફઝલત : હઝરત અબ્‌ હરયરહ (રદિ.) જનાબ 


આખિરતનો તોહફો [109] 


રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત 
કરે છે કે, “જે માણસ ફઝ નમાઝોની સંભાળ રાખે છે ને 
તેમને વખત ઉપર પઢે છે તો તે માણસ ગાફેલોમ। લેખાશે 
નહિ. જેણે એક રાતમાં એક સો (૧૦૦) આયતોની 
તિલાવત કરી તે “કાનિતીન'માં લખાશે. એટલે કે ઇબાદત 
કરનારાઓમાં તેન નામ દાખલ કરવામાં આવશે.” 


(અબૂ ખઝ્યૂમહ-હાકિમ-ફઝાઇલે આ'માલ) 


ખુલાસો :-- કેટલો ખૂશનસીબ છે તે માણસ, જેન નામ 
ઇબાદત કરનારાઓની લિસ્ટમાં લખવામાં આવે. અલ્લાહ 
તઆલા આપણને બધાંને જ તેના પર સંપૂણ અમલ કરવાની 
તૌફીક નસીબ ફરમાવે, આમીન. 


9 જઝજરની નમાઝ પછી પઢવાની ફઝીલત : 


ફઝીલત :- (૧) અમ્ર ઇબ્ને મયમૂન (રહ.)એ “શહે 
ઈહ્યા''માં નકલ ક્ય છે કે જે માણસ સવારની 
નમાઝ (ફજરની નમાઝ) પઢીને કુઅ/ન શરીફ ખોલે 
અને તેમાથી એક સો (૧૦૦) આયતો જેટલ પઢે તો તે 
માણસ માટે તમામ અહલે દૃન્યા (તમામ દૃનિયાવાળાઓ) 
જેટલો સવાબ લખવામાં આવશે. 


(ફઝાઇલે કૃઅાન, ફઝાઈઇલે આ'માલ) 


(ર) નેકીઓ જ નેકીઓ : ફજરની નમાઝ 
પછી કઅન શરીફમાં જોઇને સો (૧૦૦) આયતો 
પઢનારને અલ્લાહ તઆલા આકાશના તારલાઓથળ 
માંડીને રેતીની રજકણો સધી કલ મખ્લૂકની સંખ્યા જેટલી 
નેકીઓ અપણ કરશે. 

(આખિરતન ભાથ, દારલ ઉલૂમ પ્રકાશન નં. ૫૪) 


[110] આખિરતનો તોહફો 


(3૧) દુઆએ ખત્મુલ ઠકુઅતા 


જ ન 


ડાક ૯કજ 
પ #હઇડુશફકઝકઇ 
દક અઠ; ન જ 


[અર્થ : હે અલ્લાહ ! મારી કબરમાં મારી ણાં દૂર 
કર. હે અલ્લાહ ! આ ગૌરવશાળી કુઆંનના વસીલાથી મારા પર 
રહમ કર અને કુર્ઓનને મારા માટે માર્ગદર્શક, નૂર, હિદાયત 
અને રહમત બનાવ, હે અલ્લાહ ! કુઆંન માંહે જે કંઈ હં વિસરી 
ગયો હોઉં તે મને યાદ અપાવ અને જેનાથી હું અજાણ છું તેનાથી 
સુજાણ કર તેમ જ રાત્રી-દિવસના સઘળા વખતોમાં મને એની 
તિલાવત નસીબ કર. વળી, કિયામતના દિવસે એને મારા માટે 
દલીલ બનાવ. હે જગતના પાલનહાર ! મારી આ દુઆ કબૂલ 


ફરમાવ.| સિ ૦૭9 


છે નકક વં 
ક ય ર 


ગઈછછઅછ૦૪૪૪છ૪૪૪૪૪૪૪૪૪છ 


તણ 
દ 
જે 
ત્યક 
પુ 


ન નુ મુ” ર પી ન 
ઝા ન જં 5 ક ગ્ર્ન્ચ્ટ 

ખ લ કન ૦૦ 
જ મટ 
1 9ર? જુ ગુ 3 

વ? ઝુ જ કેચ 

9 નન 

રું «૬ 

નુ રુ હુ 

ટ 


૩:0૮50:9:૫૦૮૫૦૦૫૯૦ટ૬ 
કેનડે કરકર # કેસ #રકેર «કેર «રેય નર 


આખિરતનો તોહકો 


જ. 8 22822208 20 9. 


કા 


24 ૬૨2 7 2 


2 22275 2424 ક 
3-5 કટ ક્્ઝ્ઇ | [8-૨ હરડ ઈ થા 


ફ 


(1:84%-49) ન 


અર્થ: શં ઇમાનવાળાઓ માટે એનો સમય નથી આવ્યો 
કે તેમનાં દિલો અલ્લાહના ઝિક્ર માટે ઝુકી (નમી) 
જાય. 


દીના? દ્વ ન ત 
(#ઉ:1₹ 70 ઉપ્*ાછકપટ દ્રજઝે] 


અર્થ : ખૂબ જાણી લો કે અલ્લાહ તઆલાના ઝિક્ર (માં 
એવી ખસૂસિય્યત છે કે તેનાથી) દિલોને સકૂન 
મળી જાય છે. (અલ કુઆંનિ) 


1, 

2 ધ્ર 
21૨7 712722 વિદિત 4 7 
કસ્ઝ&શ્4..હ ત (5૭૭;54.-1 


દ્વ 


તન ઝે મ 
5/૮ 


મ્દ્ઝીઠ્ડકા ની 


કે 
જ્જ 9 ન હિત # નિ જ કિ 
ફઝ જે 


% બિસ્મિહી તઆલા % 


બેહિસાબ સવાબ અને ફજઝીલતવાળા 
કાલતિમાત (બુનિયાદ) 


(૧) ડલતિમ-એ-તયિયબહ 
[પહેલો કલિમહ પાકીનો] 


ક ટદડ55454&5905 


લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદુર્રસૂલુલ્લાહ. 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલાના સિવાય કોઈ પણ ઇબાદત કરવાને 
લાયક નથી અને હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલાહુ અલયહે વ સલ્લમ 
અલ્લાહના રસૂલ છે.] 


[09195 


લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ 


[114] આખિરતનો તોહફો 


ફઝીલતો 


કે 


(૧) હુઝૂર સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમનો ઈરશાદ છે કે 
જે માણસ દરરોજ એક સો (૧૦૦) વખત “લા ઈલા-હ 
ઈલ્લલ્લાહ'' પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા કિયામતના દિવસે તેને 
એવી હાલતમાં ઉઠાવશે કે તેનો ચહેરો રોશન, ચમકદાર અને 
ખૂબસૂરત હશે, જાણે ચૌદમી રાતનો ચાંદ. જે માણસ આ મબારક 
કલિમહને દિવસે સો (૧૦૦) વખત પઢશે તો તે દિવસે તેનાથી 
અફઝલ (અને સારા) અમલવાળો તે જ માણસ હશે, જે એના 
કરતાં વધારે વખત આ મબારક કલિમહને પઢયો હશે. 

(ફઝાઈલે આ'માલ) 


(ર) જે માણસ આ મુબારક કલિમહને દિવસે યા રાતે એક 
વખત પણ પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા તેના તે દિવસના ગૃનાહોને 
માફ ફરમાવી દેશે તથા તે ગુનાહોને અલ્લાહ તઆલા નેકીઓમાં 
બદલી નાખશે. ર (ફઝાઈલે આ'માલ) 


(૩) નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)નો 
ઈશાંદ છે કે કલિમએ તય્યિબહ અફઝલ ઝિક્ર છે. (તિરમિઝી) 


(૪) જ્યારે કોઈ બંદો “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ'' કહે છે તો 
તેના માટે જન્નતનાં દરવાજા ઊઘડી જાય છે અને એ કલિમો સીધો 
અર્શે ઈલાહી સુધી પહોંચી જાય છે; પરંતુ શર્ત એ છે કે એ 
કલિમહનો પઢનાર કબીરા (મોટા) ગુનાહોથી બચતો રહે. 

(તિરમિઝી શરીફ) 


(૫) “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ'' સઘળી ઝબાની નેકીઓમાં 
અફઝલ છ. (અહમદ) 
(૬) “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ'' વડે પોતાના ઈમાનને તાજું 
કરતા રહો. સાતેય આસમાન અને જમીન પણ આ કલિમહના 
વજનનાં મુકાબલામાં હલકાં છે. (નસાઈ) 


આખિરતનો તોહફો [115] 


(૭) “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ''થી વધીને બીજો કોઈ અમલ 
નથી અને આ કલિમહ કોઈ ગૃનાહને બાકી છોડતો નથી. 
(ઈબ્ને માજહ) 


(૮) જેનું અંતિમ વાકય “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ'' હશે તે 
જન્નતમાં દાખલ થશે. (અબૂ દાવૂદ શરીફ) 


(૯) “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ''નો ઈક્રાર કરવ|ં જન્નતની 
ચાવીઓ છે. (ફઝાઇલે આ'માલ) 


(૧૦) અર્શે ઈલાહીની સામે નૂરનો એક સતૂન (થાંભલો) 
છે. જ્યારે કોઈ માણસ “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ” કહે છે ત્યારે 
તે સુતૂન (થાંભલો) હાલવા લાગે છે. અલ્લાહ પાકનો ઇરશાદ 
થાય “છે કે થોભી જા. થાંભલો (સુતૂન) અર્ઝ કરે છે કે કેમ કેમ 
થોભાં ? હાલાં કે કલિમ-એ-તય્યિબહ પઢવાવાળાની હજા 
મગફિરત નથી થઈ ! અલ્લાહ પાકનો ઈરશાદ થાય છે કે સારું, મેં 
એ પઢવાવાળાની મગફિરત કરી દીધી ત્યારે તે સુતૂન (થાંભલો) 
થોભી જાય છે. (ફઝાઇલે આ'માલ) 


(૧૧) “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ' પઢવાવાળાને ન કબ્રમાં 
વહ્શત (બીક) હશે અને ન મેદાને મેહશરમાં બીક હશે. 
(ફઝાઇલે આ'માલ) 


ત ક 


(૧ર) જે માણસ એ હાલતમાં મરે કે ““લા ઇલા-હ 
ઇલ્લલ્લાહ મૃઢમ્મદરંસૂલુલ્લાહ''ની સાચા દિલથી ગવાહી 
આપતો હોય તો તે માણસ જરૂરથી જન્નતમાં દાખલ થશે. બીજી 
હદીસમાં છે કે જરૂર એ માણસની અલ્લાહ પાક મગકફિરત 
ફરમાવશે. (ફઝાઇલે આ'માલ) 


(૧૩) મરનારાઓને “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ'ની તલકીન 
કરતા રહો. (મસ્લિમ શરીફ) 


[116] આખિરતનો તોહફો 


(૨) ડતિમએ શકહાઇત 
[બીજો કલિમહ ગવાહીનો] 


[અર્થ ઃ હું ગવાહી આપું અ કે અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઈ 
બંદગીને લાયક નથી અને હું ગવાહી આપું છું કે હઝરત મુહમ્મદ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ તેના બંદા અને રસૂલ છે.| 

૦૦૦ 


હાડ 5૩૭5205 
અહદ ઝગ્ઝડ૬&0%9હાઝડડ 


પ 


ફઝીલતો : 

(૧) જે માણસ સારી રીતે (એટલે કે સુન્નતો અને આદાબનો 
ખ્યાલ રાખીને) વૃઝૂ કરે પછી આ કલિમો પઢે તો તે પઢનારનાં 
માટે જન્નતનાં આઠે આઠ દરવાજા ખુલી જાય છે. જે દરવાજેથી 
દિલ ચાહે તે દરવાજાથી જન્નતમાં દાખલ થાય. 


ફાયદો : જન્નતમાં દાખલ થવા માટે તો ફક્ત એક દરવાજો 
પણ બસ (કાફી) છે. પછી આઠે આઠ દરવાજાઓનું ખુલી જવું 
એ માણસના એઝાઝ-ઈકરામના તોર પર છે. (ફઝાઇલે આ'માલ) 


(ર) જે માણસ અઝાન સાંભળ્યા પછી આ દુઆ પઢે : 


આખિરતનો તોહફો [117] 


1 
# 2 ૬4.2 ત ક ી 225 
ઝક્ઝ,ક્ક્ક? ૫૭4-૫૯5 
# 2 જ 2 ષી ત 
ણં કાન 
દ્વિ 


અર્થઃ હું ગવાહી આપું છું કે અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઇ બંદગીને , 
લાયક નથી, તે એક છે, તેનો કોઈ શરીક (ભાગીદાર) નથી, અને હું 
ગવાહી આપું છું કે હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાડુ અલયહિ વ સલ્લમ 
તેના બંદા અને રસૂલ છે. હું અલ્લાહના પરવરદિગાર હોવાથી રાજી 
છું અને મેં મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને રસૂલ 
તરીકે પસંદ કર્યા અને હું ઇસ્લામના દીન (ધર્મ) હોવાથી ખુશ છું. 


-તો એ માણસનાં ગુનાહો માફ કરવામાં આવે છે. 
(%/#&જેજ, /ેર/કેઝ ૬ર?ફ૭/ 


9 બજારમાં ાતિમ-એ-શઇહઠાદઇતની ફઝીલત : 


હઝરત અલી (રદિ.)થી રિવાયત છે, હઝૂરે અકદસ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : બજારમાં જતી 
વખતે અને બજારમાં દાખલ થતી વખતે આ દુઆ પઢયા કરો : 


ફઝીલત : (જ્યારે બંદો આ દુઆ પઢી લે છે તો) અલ્લાહ 
તઆલા ફરમાવે છે કે મારા આ બંદાએ મને એવા સમયે અને 
એવા સ્થળે યાદ કર્યો છે કે જેમાં બીજા લોકો ગાફેલ છે, (જેથી 
હે ફરિશ્તાઓ !) હું તમને ગવાહ બનાવું છું કે મેં આ માણસને 
બખ્શી દીધો છે. (નુઝ્હહઃ ૧/૧૧૯, સંદર્ભ : તરગીબલ મસ્લિમીન: ૨૧૪) 


[118] આખિરતનો તોહફો 


(3) ડલતિમાએ તમાજીઇ 
[ત્રીજો કલિમહ બુઝુર્ગીનો] 


(055416 હહ 

08% 5₹1406 401% 

ક્ટકડઠુચા%પ% ઇઝ 
સુબ્હાનલ્લાહિ ણુ લિલ્લાહિ નલા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ 


વલ્લાહુ અકબર, વલા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહિલ 
અલિય્યિલ અઝીમ. 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલાની ઝાત પાક છે અને સઘળા વખાણ 
અલ્લાહ તઆલાને માટે જ છે અને અલ્લાહ તઆલાના સિવાય 
કોઈ ઈબાદત (બંદગી)ને લાયક નથી અને અલ્લાહ તઆલા ઘણો 
મોટો છે. નથી કોઈને કશી કુદરત અને નથી કોઈને કશી તાકાત; 
પરંત અલ્લાહ તઆલાને જ અને તે જ ઉચ્ચ અને મહાન છે.] 


1 1 
“(07/42 11722ર1.-111271[272 
4. 5%44:ગ:શ$4- હડક 
, , ન 
-5272* “29 ધ 
ક140440”] 
સુબ્હાનલ્લાહિ વલ્હમ્દુ લિલ્લાહિ વલા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ 


વલ્લાહુ અકબર 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલાની ઝાત પાક છે અને સઘળાં વખાણ 
અલ્લાહ તઆલા માટે જ છે અને અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઈ 
ઈબાદતને લાયક નથી અને અલ્લાહ તઆલા ઘણો મોટો છે.] 


આખિરતનો તોહફો [119] 


ઉપરોક્ત તસ્બીહની ફઝીલત વિવિધ હદીસોમાં નીચે પ્રમાણે 
આવેલી છે : 

(૧) આ ચાર કલિમાત (બોલ) અલ્લાહ તઆલાને સૌથી 
વધ પ્યારા છે. 


(ર) આ ચારેય કલિમાતને જે માણસ પઢતો રહેશે, તેના 
માટે આ કલિમાતના પ્રત્યેક અક્ષરના બદલામાં દસ નેકીઓ 
લખાય જશે. 


(૩) હઝૂર રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ 
ફરમાવ્યાં; આ ચાર કલિમાતનું પઢવાં, દરેક તે વસ્તુથી મને વધ 
પસંદ છે, જેના પર સૂરજ ઊગે છે. (એટલે કે, દૃનિયા અને 
દુનિયામાંની બધી જ વસ્તુઓથી મહબૂબ છે.) 


(૪) કર્ઓાન મજીદ પછી આ સૌથી અફઝલ કલામ છે અને 
હકીકતમાં તો આ કુઓઆંનના જ કલિમાત છે. 


(ઘય) જન્નતની માટી ઘણી જ ઉમદા છે અને પાણી ઘણું જ 
મીઠું. જન્નત એક ખાલી મેદાન છે અને એના છોડવા આ ચાર 
કલિમાત જ હોય છે. (જે માણસ જેટલા વધુ પ્રમાણમાં એને 

રુ 


પઢતો રહે છે, એટલા જ પ્રમાણમાં એની જન્નત હરિયાળી અને 
લીલીછમ રહે છે.) 


(₹) એના પ્રત્યેક કલિમહના બદલામાં તમારા માટે એક 
ર જુ 


છોડ રોપી દેવામાં આવે છે. 


(છ) જહન્નમથી બચવા માટે ઢાલ સંભાળી લો, એટલે કે 
આ ચારેય કલિમાતને પઢતા રહો, કારણ કે આ કલિમાત (પોતાના 
પઢનારની) ડાબી અને જમણી બાજથી, આગળ અને પાછળથી 
(દરેક બાજુએથી બચાવવા માટે) આવશે અને આ જ બાકી 
રહેનાર નેકીઓ છે. 


[120] આખિરતનો તોહફો 


(૮) દરેક તસ્બીહ (સુબ્હાનલ્લાહ) સદકો (સવાબકારક) છે. 
દરેક તહમીદ (અલ્હમ્દ લિલ્લાહ) સદકો છે, દરેક તહલીલ (લા 
ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ) સદકો છે અને દરેક તકબીર (અલ્લાહ 
અકબર) સદકો છે. 


(૯) બેશક, અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના કલામ 
(કુઆંન)માંથી આ ચાર કલિમા પસંદ ફરમાવ્યા છે. 


(૧૦) એક વખતે હઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલર્યાહે વ સલ્લમએ 
ફરમાવ્યું : શું તમારામાંથી દરેક માણસ દરરોજ ઉહદ પહાડ 
બરાબર અમલ કરવાથી લાચાર અને મજબૂર છે ? સહાબએ 
કિરામ (રદિ.)એ અરજ ગઝારી; યા રસૂલલલાહ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ ! એટલો અમલ તો વળી કોણ કરી શકે છે ? 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમે ફરમાવ્યું; ““સુબ્હાનલ્લાહ'' 
ઉહ્દથી ઘણો મોટો છે. “લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ'' પણ ઉહદથી ઘણો 
મોટો છે. “અલ્હમ્દુ લિલ્લાહ'' ઉહદથી ઘણો મોટો છે. એ જ પ્રમાણે 


ન 


““અલ્લાહુ અકબર'' પણ ઉહદથી ઘણો મોટો છે. 


(૧૧) સો (૧૦૦) વાર ““સુબ્હાનલ્લાહ'' પઢવું હઝરત 
ઇસ્માઈલ (અલૈ.)ની અવલાદમાંથી સો ગલામ આઝાદ કરવા 
બરાબર છે. સો (૧૦૦) વખત ““અલ્હમ્દુ લિલ્લાહ'' પઢવું સો 
જીન (પલાણ) કસેલા અને લગામ પહેરાવેલા ઘોડાઓ બરાબર 
છે, જેમના પર જિહાદ માટે (ગાઝીઓને) સવાર કરવામાં આવે. 
સો (૧૦૦) વાર ““અલ્લાહુ અકબર'' પઢવાં ખદાને ત્યાં એવા 
સો મકબૂલ ઊંટોના (સવાબ) બરાબર છે, જેમને મક્કામાં ઝબહ 
કરવામાં આવે અને ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ'' તો જમીન અને 
આસમાન વચ્ચેની ફિઝા (અવકાશ)ને ભરી આપે છે. 

(ફઝાઈલે આ'માલ) 


(૧ર) હઝરત અનસ બિન માલિક (રદિ.) બયાન કરે છે કે 


આખિરતનો તોહફો [121] 


જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું, ૧૦૦ વખત “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ'', ૧૦૦ વખત 
“સુબ્હાનલ્લાહ'' અને ૧૦૦ વખત “અલ્લાહ અકબર'”'' જે 
માણસ પઢશે તેને દસ (૧૦) ગુલામ આઝાદ કરવાનો અને સાત 
(૭) ઊંટ કુરબાની કરવાનો સવાબ મળશે. (ઈબ્ને અબિદ્દન્યા) 


(૧૩) હઝરત અબ ૬રદાઅ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : 


“સુબ્હાનલ્લાહિ વલ્હમ્દુ લિલ્લાહિ વલા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહુ 
વલ્લાહુ અકબર વલા હવ્લ વલા કુવ્વત ઇલ્લા બિલ્લાહ'' પઢયા 
કરો. એ શબ્દો “બાકીયાતસ્સાલિહાત''માંથી છે. જેમ ઝાડોના 
સૂકાં પાંદડાં ખરી પડે છે તેમ તેના પઢનારનાં ગનાહો માફ થઈ 
જાય છે. એ શબ્દો જન્નતના ખઝાનાઓમાંથી છે. (ઇબ્ને માજહ) 


(૧૪) અઘાર અને અમાપ સવાબ : 


રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલર્યાહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું 
કે જે માણસ સવાર-સાંજ સો (૧૦૦) વખત “સબ્હાનલ્લાહ'' 
પઢશે તો તે એવો છે કે (જાણે) તેણે સો (૧૦૦) હજ પઢી. 
અને જે માણસ સવાર-સાંજ સો (૧૦૦) વાર “સબ્હાનલ્લાહ'' 
પઢશે, તો તે એવો છે કે (જાણે) તેણે સો (૧૦૦) ઘોડાઓ પર 
અલ્લાહના માગમાં મજાહિદોને સવાર કયાં (અથાંત્‌ એણે 
જિહાદ માટે સો ઘોડા અપણ કર્યા) અથવા ફરમાવ્યું કે એણે સો 
વખત જિહાદ કર્યો. 
([મેશ્કાત, તિરમિઝી, કન્ઝુલ ઉમ્માલ : ૨/૧૪૦--૧૪૧, હિસ્ન: ૧) 


(૧૫) બજારમાં તસ્બીઠની ફઝીલત : 


નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : 
બજાર ભૂલ અને ગફલતની જગ્યા છે. બસ, જે માણસ બજારમાં 


[122] આખિરતનો તોહફો 


એક વખત તસ્બીહ *્ર)હ4:5 (સુબ્હાનલ્લાહ) પઢશે તો 
અલ્લાહ તઆલા એના બદલામાં એ માણસ માટે દસ લાખ 


નેકીઓ લખી આપશે. 
(નુઝ્હહ : ૧/૧૧૯, સંદર્ભ : તરગીબુલ મુસ્લિમીન : ૨૧૫) 


જરા વિચારો, મારા ભાઈઓ ! આ તસ્બીહ બજારમાં એક 
વખત પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા તેના બદલામાં દસ લાખ 
(૧૦,૦૦,૦૦૦) નેકીઓ લખી આપશે. 


એક વખત “સબ્હાનલ્લાહ'' જે માણસ બજારમાં પઢશે 
તો ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તઆલા દસ લાખ ઝાડો તેના 
હિસ્સાની જન્નતમાં રોપી દેશે. કેમ કે એક વખત “સુબ્હાનલ્લાહ” 
પઢવાથી અલ્લાહ તઆલા એક ઝાડ તે માણસની જન્નતમાં રોપી 
દે છે (હદીસ). પરંતુ બજાર એ ગફલતની જગ્યા છે માટે ત્યાં 
પઢવાનો અજર અને સવાબ પણ ઘણો જ મોટો છે અને એના 
પઢવા પર બીજો જે સવાબ આપશે તે તો અલગ. 


હવે જે માણસ રમઝાનુલ મુબારકમાં આ તસ્બીહ એક વખત 
બજારમાં પઢશે તો ઈઇન્શાઅલ્લાહ તે માણસનો સવાબ સિત્તેર 
(૭૦) ગણો વધી જશે, કારણ કે રમઝાનમાં એક નેકીનો સવાબ 
સિત્તેર ગણો મળે છે (હદીસ). તો આ હિસાબ પ્રમાણે તે માણસની 
જન્નતમાં ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહની ઝાતથી ઉમ્મીદ અને આશા 
છે કે એક વખત “સુબ્હાનલ્લાહ'' રમઝાનુલ મુબારકમાં બજારમાં 
પઢવાથી (૧૦,૦૦,૦૦૦ % ૭૦ - ૭,૦૦,૦૦,૦૦૦) સાત 
કરોડ ઝાડો અલ્લાહ તઆલા તે માણસની જન્નતમાં રોપી દેશે. 
અલ્લાહ તઆલા અમલની તૌફીક આપે, આમીન. પઢવામાં 
બહું જ નાનો અમલ છે, પરંત અજર અને સવાબની દષ્ટિએ 
ઘણો જ મોટો અમલ છે. મારા ભાઇઓ ! આ એક (૧)ના સિત્તેર 
(૭૦) ફક્ત આ અમલ પૂરતો એ સવાબ નથી, પરંત રમઝાનમાં 


આખિરતનો તોહફો [123] 


દરેક અમલનો સવાબ (દા. ત. ૧ નમાઝ - ૭૦ નમાઝોનો 
સવાબ) સિત્તેર ગણો વધી જાય છે. આ હિસાબ રમઝાનમાં દરેક 
અમલને લાગ્‌ પડશે, ઈન્શાઅલ્લાહ. 


(૪) “લા હલવ્લ વલા કુવ્યત''તી ફઝીલતો 


2 11 ન 
21927117 પ્ર શ ૮ 
લા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહિલ અલિય્ચયિલ અઝીમ. 


[અર્થ : નથી કોઈને કશી કુદરત અને નથી કોઈને કશી તાકાત, 
પરંતુ અલ્લાહ તઆલાને જ અને તે જ ઉચ્ચ અને મહાન છે.| 


મહાન ફઝીલતો 


નપ 


(૧) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને કૈસ (રદિ.) કરમાવે છે કે 
અમે નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) સાથે એક 
સફરમાં હતા. આપે મને સંબોધીને ફરમાવ્યં કે હે અબ્દલ્લાહ ! 
શું હૂં તમને જન્નતનાં ખઝાનાઓમાંથી એક ખઝાનો ન બતાવું ? 
મેં અરજ કરી : જરૂર બતાવો તો આપે ફરમાવ્યં; 


[અર્થ : નથી કોઈને કશી કુદરત અને નથી કોઈને કશી 
તાકાત; પરંતુ અલ્લાહ તઆલાને જ.] (બુખારી, મુસ્લિમ શરીફ) 


(૨) હઝરત કૈસ ઇબ્ને સઅદ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલે 
ખદા (સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઇર્શાદ ફરમાવ્યો કે શું 
તમને જન્નતના દરવાજાઓમાંથી એક દરવાજો બતાવું ? મેં અરજ 
કરી, જરૂર બતાવો. આપે ફરમાવ્યું કે આપ ઉપરનો કલિમો 


[124] આખિરતનો તોહફો 


પઢતા રહો. 


(૩) હઝરત હાઝિમ ઈબ્ને હરમલા અસ્લમી (રદિ.) ફરમાવે 
છે કે હું નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ) પાસેથી 
પસાર થયો. આપે ફરમાવ્યું, હે હાઝિમ ! “લા હવ્લ વલા કુવ્વત 


ઇલ્લા બિલ્લાહ'' વિપુલ પ્રમાણમાં પઢતા રહો, કારણ કે આ 
કલિમા જન્નતનાં ખઝાનાઓમાંથી છે. (તિરમિઝી) 


જિ 


(૪) હઝરત અબૂ હૃરયરહ (રદિ.) ફરમાવે છે કે મને 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, 
“લા હવ્લ વલા કુવ્વત ઇલ્લા બિલ્લાહ'' વિપ્લ (ઘણા) પ્રમાણમાં 
પઢતા રહો, કારણ કે આ જન્નતના ખઝાનાઓમાંથી છે. 

(તિરમિઝી, મિશ્કાત : ૫/૧ર૦) 


આ કલિમહનાં ચાર ફાયદા 


ફાયદો -૧: આ કલિમહ : લા હવ્લ વલા કવ્વત... અશની 
નીચેના જન્નતનો ખઝાનો છે અને જન્નતની છત અર્શે ઈલાહી 
છે. એને પઢવાથી નેક આ'માલ કરવાની અને ગુનાહોથી બચવાની 
તવફીક થાય છે. આ અથમાં એ જન્નતનો ખઝાનો છે. 


ફાયદો-ર : આ કલિમહ ૯૯ (નવ્વાણું) બીમારીઓની દવા 
છે. જે પૈકી સૌથી અદના અને નાની બીમારી ગમ (ફિકર) છે, 
જેનાથી માનવ શરીર ગળી જાય-ઓગળી જાય. અરબીમાં એને 
“હમ' કહે છે. 

હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યં કે, “લા હવ્લ વલા 
કુવ્વત ઇલ્લા બિલ્લાહ'' (દિયા અને આખિરત)ની ૯૯ 
(નવ્વાણું) બીમારીઓની દવા છે, જેમાંથી સૌથી અદના બીમારી 
ગમ (ફિકર) છે. ચાહે તો ગમ (ફિકર) દુનિયાનો હોય અથવા 
આખિરતનો હોય.) ([મેશ્કાત ૫/૧૨૧) 


આખિરતનો તોહફો [125] 


ફાયદો-૩ : જ્યારે બંદો આ કલિમહ પઢે છે તો અલ્લાહ તઆલા 
અર્શ પર ફરિશ્તાઓને ફરમાવે છે કે મારો બંદો ફરમાંબરદાર 
(આશજ્ઞાધિન) બની ગયો અને તેણે સરકશી યા નાફરમાની છોડી દીધી. 


ન 


હંઝરત અબૂ હરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યં, શં 


ષ્ડ 


કે રસૂલુલ્લાહ 
હં તમને એવો 
ખઝાનો ન બતાવં જે અર્શની નીચે જન્નતનો ખઝાનો છે. તે “લા 
હવ્લ વલા કુવ્વત ઈલ્લા બિલ્લાહ' છે. જ્યારે બંદો તેને પઢે છે 
તો અલ્લાહ તઆલા ફરિશ્તાઓને ફરમાવે છે કે “અસ્લ-મ 
અબ્દી વસ્તસ્લ-મ'' અથાત્‌, મારો બંદો સંપૂર્ણ તાબેદાર બની 
ગયો અને તેણે સરકશી (અવજ્ઞ।) છોડી દીધી તથા મારા બંદાએ 
દૃનિયા અને આખિરતના તમામ રંજગમને મને સોંપી દીધા. 


(મિશ્કાત-મિરકાત ફૈસલ પેજ નં. ૨૩૦) 


આ નેઅમત શું ઓછી છે કે બંદો જમીન પર આ કલિમહ 
પઢે અને અલ્લાહ તઆલા અર્શ પર ફરિશ્તાઓના સમૂહમાં એનો 
ઉલ્લેખ ફરમાવે છે. અલ્લામહ તયબી (રહ.) ફરમાવે છે કે 
હદીસમાં આવેલા શબ્દો ઇસ્લામ અને ઇસ્તિસ્લામનો ભાવાર્થ આ 
છે કે મારા બંદાએ કાયનાતની તમામ બાબતો મને સુપ્રત કરી દીધી 


અને ઇખ્લાસ સાથે પોતાના નફસને પણ મારા તાબે કરી દીધો. 


ફાયદો-૪ : આ કલિમહ હઝરત ઈબ્રાહીમ (અર્લૈ.)નો 
પયગામ અને વસિય્યત છે, જે આપે હુઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વ સલ્લમ)ને મેઅરાજની રાતે ઇશાદ ફરમાવ્યો હતો. 


મેઅરાજની રાતે નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ 
સલ્લમ) હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) પાસેથી પસાર થયા તો આપે 
ફરમાવ્યું કે મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) ! આપ 
પોતાની ઉમ્મતને હકમ ફરમાવી દો કે “લા હવ્લ વલા કવ્વત 
ઇલ્લા બિલ્લાહ'' વડે જન્નતના બાગોને વધારી લે. (મિરકાત ૫/૧૧૧) 


[126] આખિરતનો તોહફો 


આ કલિમહને પઢવાથી વસિય્યતે ઈબ્રાહીમી પર અમલ 
કરવાની સઆદત પણ તસીબ થશે અને એની બરકતથી જન્નતનાં 
બાગોમાં પણ વધારો થશે. 


આ કલિમહને જન્નતનો ખઝાનો કહેવાનાં કારણો : 


(૧) આ કલિમહ ખઝાનાની માફક લોકોની નજરથી અદશ્ય 
અને મહફૂઝ હતો અને હઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) દ્વારા આપવામાં આવ્યો. 

(ર) અથવા આ કારણે કે આ કલિમહ જન્નતનાં ભંડારોમાંથી છે. 


(૩) અથવા આ કારણે કે જન્નતની ઉમદા-ઉમદા નેઅમતોને 
હાસિલ કરાવનાર છે. 


(૪) અલ્લામહ નવવી (રહ.) ફરમાવે છે કે એ કારણે આ 
જન્નતનો ખઝાનો છે કે આ કલિમહ પઢનારના માટે જન્નતમાં 
ઉમદા સવાબનો ખઝાનો જમા કરે છે. (શર્હે મિશ્કાત) 
સઘળા ગુનાહોથી માફી : 

હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને ઉમર (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઇશાદ ફરમાવ્યો 
કે પૃથ્વી (જમીન) પર ચાલનારો કોઈ પણ માણસ જ્યારે આ 
નીચેના કલિમહ પઢે છે તો તેના તમામ સગીરહ (નાના) ગૃનાહો 
માફ થઈ જાય છે. ચાહે તે સમંદરના કાંપ બરાબર કેમ ન હોય : 


કઠ શ પ્ત 
6858514064) ₹15 
ડ ન “2-2 
કઝ 8%55 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલાના સિવાય કોઈ બંદગીને લાયક નથી 
અને અલ્લાહ ઘણો મોટો છે અને નથી કોઈને કશી કુદરત અને નથી 
કોઈને કશી તાકાત; પરંતુ અલ્લાહ તઆલાને જ.] (તિરમિઝી શરીફ-નસાઈ) 


આખિરતનો તોહફો [127] 


૦ દસ (૧૦) વખત પઢવાથી ગઝુનાકઠોથી 
પાક-સાફ થઈ જશે 


હઝરત અનસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે હઝરત રસૂલે કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે જે માણસ 
નીચેની દુઆને દસ (૧૦) વખત પઢશે તો તે માણસ ગૃનાહોથી 
એવો પાક-સાફ થઇ ગયો કે જાણે આજે જ પોતાની માંના પેટથી 
પેદા થયો ને તે દુનિયાની સિત્તેર (9૦) બલાઓથી બચેલો રહેશે, 
જેમાં રક્તપિત્ત, કોઢની બીમારીઓ તથા જિન્નાતની અસરનો 
સમાવેશ થાય છે. હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
સિત્તેર (૭૦)માંથી ફક્ત ત્રણનાં જ નામો જાહેર ક્યાં. બાકી ૬૭ 
ભયંકરમાં ભયંકર રોગો છે, જેથી નીચેની દુઆ પઢનારને અલ્લાહ 
તઆલા બચાવશે, ઇન્શાઅલ્લાહ. તે દુઆ આ રહી : 


ય ન 
ક કદ્ૂ્કકાક્ 
નિ કર. દ્ર 4427-27 *ર્ષ્ 
ક્સ્ટક# હાડ, 93% ઠક્ક 


(વઝાઈફે અશરફિય્યહ, પેજ-૧૦૫) 


(ઘ) ડલતિમએ તનછઠીઇદ 


[ચોયો કલિમહ તવહીદનો] 


[128] આખિરતનો તોહફો 


લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ વહ્દહૂ લા શરી-ક લહૂ, લહુલ્‌ 
મુલ્જુ વ લહુલ હમ્દુ યુહ્યી વ યુમીતુ બિયદિહિલ્‌ ખયૂરુ વ 
હુ-વ અલા કુક્ષિ શય્‌ઈન્‌ કદીર. 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઈ બંદગીને લાયક નથી, 
તે એક છે; તેનો કોઈ શરીક (ભાગીદાર) નથી, તેની જ બાદશાહી 
છે અને તમામ પ્રકારની તારીફ તેના જ માટે છે, તે જ જિવાડે છે 


જ: 


અને તે જ મારે છે (અને) તેના જ કબજામાં દરેક પ્રકારની ભલાઈ 


ક મ 


છે અને તે દરકે ચીજ કરવા શક્તિમાન છે. 
ફઝીલતો : (૧) જે માણસ ઉપરના કલિમહને દસ વાર 


પઢશે તો એને એવો સવાબ મળે છે કે જેમ એણે હઝરત ઇસમાઈલ 
(અલૈ.)ની અવલાદમાંના દસ (૧૦) ગલામો આઝાદ કયા. 


(બખારી શરીફ) 


સય્યિદના ઇસ્માઈલ (અલૈ.)ની અવલાદમાંથી કોઈને ગુલામ 
બનાવી લેવામાં આવ્યો હોય તો એ સાફ વાત છે કે એવા ખાનદાની 
ગુલામને આઝાદ કરવાનો સવાબ પણ સૌથી વધુ હશે. 


(ર) જનાબ રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)ના 
સહાબામાંથી બે સહાબી રિવાયત કરે છે કે જનાબ રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, “જ્યારે કોઈ બંદો 
એ કલિમહને સાચા દિલે અને શુદ્ધ ભાવે પઢે છે તો અલ્લાહ 
તઆલાની કુદરતની નજર આકાશોને ચીરતી એની તરફ પહોંચે 
છે અને ખુદાવંદે કરીમ રહમતની સાથે, રહમતની નજરે એ બંદા 
તરફ જુએ છે તો એના પર એ હક થઈ જાય છે કે એ બંદો જે કંઈ 
માંગે તે એને આપી દેવામાં આવે. (નસાઈ) 

(૩) હઝરત અમ્ર બિન શોએબ (રદિ.)ની રિવાયતમાં છે 
કે જનાબ રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું : સરસ દૃઆ તે છે જે અરફાના દિવસે હજના મેદાનમાં 


આખિરતનો તોહફો [129] 


માંગવામાં આવે અને બેહતરીન કલિમહ આ છે, એ કલિમહ માત્ર 
મેં જ શીખવ્યો છે એમ નથી, બલકે મારા પહેલાનાં પયગમ્બરો પણ 
એ કલિમહની તાલીમ આપતા રહેતા હતા. (તિરમિઝી શરીફ) 


એટલે કે “લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ વહ્‌દહ્‌ લા શરીક 
લહુ....'' છેવટ સુધી. 


(૪) ત્રણ (૩) વખત પઢવાથી દરેક રકાતના 
ઉપર એંસી (૮૦) વર્ષોની ઈબાદતનો સવાબ : 


ન ક 
હડ, ક ર 


મહાન ફઝીલત : જે માણસ ફર્ઝ નમાઝ પછી ચોથો કાયગ 
ત્રણ વાર પઢશે તો એને પ્રત્યેક રકા'ત પર એંસી (૮૦) વર્ષની 
ઇબાદતનો સવાબ મળશે અને જે એને પથારી પર પઢશે તો એ 
એના તમામ ગુનાહોનો કફફારો (પ્રાયશ્ચિત્ત) થઇ જશે અને સવારે 
ઊઠીને પઢશે તો સિત્તેર (૭૦) વર્ષની ઇંબાદતનો સવાબ મળશે. 
(આખિરતનું ભાથં, પ્રકાશન નં. પ૪, પેજ-૧ ૮, દાર્લ ઉલૂમ 
ભરૂચ--કંથારીઆ) 


ન 
2 ઢી 


તિ 


નોંધ : સહીડ ઈબ્ને ખુઝય્મહ ૧/૩૮૫ ઉપર ત્રણ વખત પઢવાનો ઉલ્લેખ છે, 
પરંત મજકૂર ફઝીલત નથી. 


જરા વિચારો, મારા ભાઈઓ ! આખા દિવસની પાંચ (૫) 
ફરજ નમાઝોની કુલ સત્તર (૧૭) રકા'તો થાય. સત્તર (૧૭) 
રકા'તોને એંસી (૮૦) વર્ષથી ગુણાકાર કરે તો તેર સો સાઈઠ 
(૧,૩૮૦) વરસો થાય. તો ઇન્શાઅલ્લાહ જે માણસ પાંચેય 
નમાઝો પછી આ કલિમાને પઢવાનો મા'મૂલ બનાવી લેશે તો 


[130] આખિરતનો તોહફો 


ઇન્શાઅલ્લાહ તેને ૧,૩૬૦ વરસોની ઇબાદતોનો સવાબ મળશે. 


રમઝાનલ મબારકમાં એક ફર્ઝ અદા કરવાનો સવાબ બીજા 
મહિનાઓમાં સિત્તેર (૭૦) ફર્ઝ અદા કરવા બરાબર છે અને 
એક નેકીના બદલામાં રમઝાનમાં સિત્તેર (૭૦) નેકીઓ મળે 
છે (હદીસ). તો ઇન્શાઅલ્લાહ જે કોઇ માણસ આ કલિમાને 
રમઝાનુલ મુબારકના દિવસોમાં પાંચેય ફર્ઝ નમાઝો પછી પઢશે 
તો ઇન્શાઅલ્લાહ તેને ૧,૩૬૦ વર્ષો % ૭૦ -- ૯૫,૨૦૦ વર્ષોની 
ઇબાદતો જેટલો સવાબ મળશે, ઈન્શાઅલ્લાહ. 

અલ્લાહ તઆલા આપણે બધાંને તેના ઉપર અમલ કરવાની 
તૌફીક અતા ફરમાવે, બહ મોટો અમલ છે અજર અને સવાબની 
દૃષ્ટિએ. મારા ભાઈઓ ! ઉપર જે સવાબ બતાવ્યો છે તે તો 
ઇન્શાઅલ્લાહ ઓછામાં ઓછો મળશે જ. પછી જેવો જેનો ખુલૂસ 
અને ઇખ્લાસ, તે પ્રમાણે સવાબ મળશે, ઇન્શાઅલ્લાહ. 


(પ) અયાર બર્ખાશશ : 


હઝરત અબૂ હરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે અલ્લાહના રસૂલ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) ફરમાવે છે : “જે શખ્સ સૂતી વખતે 
આ (નીચે દર્શાવેલી) દુઆ પઢે, તો તેના સઘળા ગુનાહ માફ કરી 
દેવામાં આવે છે. ભલે, તે ગુનાહ દરિયાનાં ફીણ જેટલા (વધ) હોય !” 


£5%૭49૪.ઇડ્હ_$5ડ%54)5%1£5 


દ્વિ 

9 
જાત «જ હ 2% * ન ? 
ક ૮ક5 તાં ટ્ર્છ્ જ 


પ૦ 
પમ 
ષ્‌ 
પક 
૫૭૧૫ 
ન 
દ-ન- 
( 
ષ્‌ 
પક 
ષ્ઠ 
ક 
પ૩ 
ફર 
ષ્‌ 
પ્હ્કક્પ 


ક 


1 દિ 


(નસાઈ-ઈઇબ્ને હિબ્બાન) 


આખિરતનો તોહફો [131] 


(₹€) ભારેખમ ર્કૌાતમાત : 


હંઝૂર નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહે વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું : શું હં તમને તે (કલિમાત) ન શિખવાડ, જે (કલિમાત) 
હઝરત નૂહ (અલૈ.)એ પોતાના પુત્રને શીખવ્યા હતા. (એમણે 
પોતાના પુત્રને સંબોધીને ફરમાવ્યું કે) હું તને આ (કલિમાત) 
પઢવાનો હુકમ કરું છું : 


3. ન 


ન 
ટવા ઇડ _ક#ડડ૬40949 
922412: 


(બુખારી-મસસ્‍્લિમ) 


-ક્રારણ કે બેશક, જો તમામ આસમાન ત્રાજવાના એક 
છાબડામ। મૂકવામાં આવે (અને બીજા છાલડામાં આ 
કલિમાતને મૂકવામાં આવે) તો આ કલિમાતવાળં છાબડ 
ઝુકી-નમી જાય અને જો (સઘળા આકાશ) એક બાંધ કંડાળં 
બની જાય તો આ (કલિમાત) એને તોડી-ફોડી નાખે. 


(છ) જહનન્‍્નમની આગથી છૂત્કારો 


જે માણસ બીમારીની હાલતમાં નીચે ટાકેલી દુઆ 
પઢશે અને વફાત પામશે તો એને દોઝખની આગ લાગશે 
નહિ. 


“નસાઇ''માં આટલો વધારો છે કે, આપ સલ્લલ્લાહ્‌ 
અલયહિ વ સલ્લમએ પોતાની આંગળીઓ પર પાંચ વખત 
ગણીને ફરમાવ્યું કે, જેણે આ પાંચ કલિમાતને દિવસે યા 
રાતે યા મહિનામાં પઢયા, પછી તે દિવસે યા રાતે યા 
મહિનામાં તેની વફાત થઇ તો એના ગૃનાહ માફ કરી 
દેવાશે. 


[132] આખિરતનો તોહફો 


(તિરમિઝી, નસાઇ, ઇબ્ને માજહ) 


(૮) બજારમાં પઢવાનો મઇા।ન અજર અને 
સવાબ : 


(૧) હઝરત ઉમર ઇબ્ને ખત્તાબ (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : 
જે માણસ બજારમાં દાખલ થતી વખતે આ (નીચે દશાવેલી) 
દૃઆ પઢી લેશે તો અલ્લાહ તઆલા એના હિસાબ 
(નામ-એ-આ'માલ) માં દસ લાખ નેકીઓ લખી આપશે, એની 
દસ લાખ ખતાઓ યા ગનાહોને માફ ફરમાવી દેશે અને એના 


દસ લાખ દરજાત બુલંદ ફરમાવશે. (તિરમિઝી શરીફ) 
ડડ ,5ડડ5૬&1%શ5 
હ્ઝંડહઝ્ન્‍ાજડતાઈઇ 
ક હડ 


[7 2૭ 


ત્ય ન ધપ ર ત્ર ક 
દ્ર શક 2 ફક 
ક95 ૯૯૭૬ 


આખિરતનો તોહફો [133] 


(૨) એક હદીસ અનુસાર ઉપરોક્ત દુઆ પઢનાર માટે (ઉક્ત 


ફઝાઈઇલ ઉપરાંત) જન્નતમાં એક મહેલ પણ બનાવી દેવાશે. 
(મસ્તદરકે હાકિમ, તવવી કૃત “અલ અઝકાર”' પૃ. ર૪૨, 
હદીસ નં. ૮૫૫) 


સાર : ઇમામ બગવી (રહ.) ફરમાવે છે કે મામૂલી ઝિક્ર કરવા 
પર આવો મહાન સવાબ મળવાની હિકમત એ જ છે કે ઝિક્ર 
કરનારે ગાફિલ લોકોના પ્રચંડ સમૂહમાં અલ્લાહ તઆલાને યાદ 
રાખ્યો. બજાર એક ગફલતની જગ્યા છે, તેથી ત્યાં અલ્લાહ 
તઆલાને યાદ કરવું વધ અજર અને સવાબનું કામ છે. 


(૩) હઝરત અબૂ કલાબહ (રદિ.) ફરમાવે છે કે બે માણસ 
એક વખતે બજારમાં મળ્યા. એ બન્નેએ એક બીજાને કહ્યું, બજાર 
ગફલતની જગ્યા છે. અહિંયા સર્વો લોકો અલ્લાહની યાદથી 
ગાફિલ છે. આવ, અહિંયા આપણે અલ્લાહની યાદ કરીએ. બન્ને 
જણાએ બજારમાં અલ્લાહનો ઝિક્ર કર્યો. ભોગજોગે તેમાંનો એક 
મરણ પામ્યો તો બીજાએ તેને ખ્વાબમાં જોયો. મરનારે એને કહ્યું, 
તને કંઇ ખબર છે ? જે દિવસે મેં અને તેં બજારમાં અલ્લાહને 
યાદ કર્યો હતો, તે જ દિવસે ત્રીજા પહોરે અલ્લાહ તઆલાએ 
મને બખ્શી દીધો, એટલે કે મરતાં જ બખ્શી દેવામાં આવ્યો. 

(ઈબ્ને અબીદુન્યા) 


જરા વિચારો, મારા ભાઈઓ 1! ઉપરનો કલિમો બજારમાં 
રમઝાન વગરના દિવસોમાં એક વખત પઢે તો દસ લાખ નેકીઓ 
મળે છે. દસ લાખ ગ્‌નાહો માફ થઇ જાય છે અને દસ લાખ 
દરજ્જાઓ બુલંદ થાય છે અને એક મહેલ, પરંતુ. જે માણસ 
આ જ અમલને રમઝાનના દિવસોમાં કરશે તો સવાબ અને 
અજરનો હિસાબ-કિતાબ બદલાઇ જશે. કેમ કે રમઝાનમાં દરેક 
નેકીનો બદલો સિત્તેર ગણો મળે છે (હદીસ). એ હિસાબે આ જ 
કંલિમો રમઝાનમાં એક વખત પઢવાનો સવાબ દસ લાખ 


[134] આખિરતનો તોહફો 


૧૦,૦૦,૦૦૦ * ૭૦ - ૭,૦૦,૦૦,૦૦૦ (૭ કરોડ) નેકીઓ અને 
૧ ૭૦ - ૭૦ (સિત્તેર) મહેલો 

તો ઇન્શાઅલ્લાહ એક વખત પઢવાથી તે માણસને 
૭,૦૦,૦૦,૦૦૦ (૭ કરોડ) નેકીઓ મળશે. 
૭,૦૦,૦૦,૦૦૦ (૭ કરોડ) ગુનાહો માફ થશે. 
૭,૦૦,૦૦,૦૦૦ (૭ કરોડ) દરજ્જાઓ બુલંદ થશે અને 
૭૦ મહેલો જન્નતમાં મળશે, ઇન્શાઅલ્લાહ. 

અલ્લાહ તઆલા ખૂબ ખૂબ અમલ કરવાનો શોખ અને ઝોક 
નસીબ કરમાવે, આમીન. 

મારા ભાઇઓ ! આ સવાબ તો ઓછામાં ઓછો આટલો તો 


ભળશે જ, ઇન્શાઅલ્લાહ. પછી જેવી નિય્યત ! ખુલૂસ અને 
ઇખ્લાસ હશે તો પછી તે પ્રમાણે સવાબ મળશે, ઇન્શાઅલ્લાહ. 


(૬) ડલતિમએ રહ્દિ કફ 


[પાંચમો કલિમહ કુફને રદ કરવાનો] 


2 


7 
વ્રિ શ 2 ક 
ક દ્વિ 2-44-64. 7?./. 2 2૭ 212 
1 હ64ડક544૯ ૪૬4; 51 
7 


ટ્પ્લ પ 
પ૭ 
ષ્‌ 
પ૭ 
૬૫૦ 
પ્ક્ 
ષ્ટ 
પ૫ 
ષ્‌ 
પીડ 
પક 
ષ્‌ 
ર 
ષ્‌ 
ઝડ 
જપ 
ડ્‌ 
૫૬૬ 
પક 


૬-55-7 


કદ્ર) 5505584135 


દ્ધ દ્વ 


દષે 


્ 


આખિરતનો તોહફો [135] 


અલ્લાહુમ્મ ઈન્ની અઊઝુ બિ-ક મિન અન ઉશ્રિ-ક બિ-ક 
શયઅંવ્‌ વ ખ-ન અઅલમુ બિહી વ અસ્તગ્ફિરુ-ક લિમા 
લા અઅલમુ બિહી તુબ્તુ અન્હૂ વ તબરંઅતુ મિનલ કુફિ 
વશ્શિકિં વલ મઆસી કુલ્લિહા. અસ્લમ્તુ વ આમન્તુ વ 
અકૂલુ લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદુરસૂલુલ્લાહ- 


[અથ : હે અલ્લાહ ! હં તારી પનાહ માગ છું 
જાણીબૂઝીને કોઈ ચીજને તારી સાથે શરીક બનાવવાથી અને 
અજાણપણે (શિર્ક યા કોઈ ગુનાહ) થઈ જાય તો તેનાથી હં 
તારી માફી માગુ છું (અને) એનાથી તવબા કરં છું અને હં 
બેઝાર થાઉં છું કફ, શિ્ક અને બધાં જ ગુનાહોથી. હં તારો 
તાબેદાર બની ગયો અને હું ઈમાન લઈ આવ્યો અને હ 
સાચા દિલે ઈકરાર કર્‌ું છ્‌ં કે અલ્લાહ તઆલાના સિવાય 
કોઈ બંદગીને લાયક નથી અને હઝરત મહમ્મદ સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વ સલ્લમ અલ્લાહ તઆલાના રસૂલ છે.] 


શિક ઘણું જ ગૃપ્ત હોય છે, કારણ કે તે અંધારી રાતમાં 
કાળા પથ્થર પર કાળી કીડીની રફતારથી પણ વધ બારીક છે. 
અથાત્‌ જેવી રીતે અંધારી રાતમાં કાળા પથ્થર પર કાળી કીડી 
ચાલતી હોય તે દેખાતી નથી એનાથી પણ વધ ગપ્ત રીતે શિર્ક 
દિલમાં દાખલ થઈ જાય છે અને એનાથી ઘણા ઓછા લોકો 
બચી શકે છે. શક્તિશાળી એટલે કે ઉમ્મતના ખાસ લોકો પણ 
બચી શકતા નથી તો કમઝોર ઈમાન ધરાવનારા લોકોના તો 
શું હાલ હશે ? (મિરકાત ૧૦/૭૦) 


ફઝીલત : મજકૂર કલિમહને મા'મૂલ બનાવનારાઓ માટે 
શિકથી નજાતની ઝમાનત છે અને ઇખ્લાસની દૌલતથ 
માલામાલ થવાની બશારત છે. 


[136] આખિરતનો તોહફો 


(9) સુબ્કાદાલ્લાકિ વ બિકમ્તિઠી 
સુબ્કાનલ્લાઠિલ અઝીમા 


(૧) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે, બે 
કલિમા જીભે (પઢવામાં) તો ઘણા સહેલા છે; પરંત ત્રાજવામાં 
ઘણા ભારે અને રહમાનને સૌથી વધ વહાલા છે. એ બે કલિમા 


નીચે મુજબ છે : ી 
૩૪૭54. હક્ડ 
દ્ધ? 


સુબ્કાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી 


1 
2 ધ્ર 
વા ન 
મિ કન દ્ર ક 
સુબ્હાનલ્લાહિલ્‌ અઝીમ 


(બખારી, મસ્લિમ શરીફ) 


(ર) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે જનાબ રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું; 


| 
૪૭54.16 શ્વ 
સુબ્હાનલ્લાહિ વબિહમ્દિહી 


કહેનાર માટે એક ઝાડ જન્નતમાં રોપવામાં આવે છે. 
(બઝ્ઝાર) 


(૩) હઝરત અબૂ ઉમામહ (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રેવાયત કરે છે કે “જે 


આખિરતનો તોહફો [137 


માણસ રાત્રે ઇબાદત નથી કરી શકતો અને કાફિરો સાથે જિહાદ 
કરવા જેટલી હિંમત પણ ધરાવતો નથી ને માલ પણ ખર્ચ કરી 
શકતો નથી તો તે માણસ ““સુબ્હાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી''નો 
વિઈ કર્યા કરે. આ કલિમો પહાડની બરાબર સોનું ખર્ચ કરવાથીય 
વધૃ સવાબ ધરાવે છે. (તબરાની, ફઝાઇલે આ'માલ) 


(૪) હઝરત નૂહ (અલે.)નો હુકમ પોતાના પુત્ર માટે : 


નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહ અલયહે વ સલ્લમએ ફરમાવ્યં : 
શં હં તમને તે કલિમાત ન શીખવું જે કલિમાત હઝરત નૂહ 
(અર્લૈ.)એ પોતાના પુત્રને શીખવ્યા હતા. 


એમણે પોતાના પુત્રને ““સુબ્હાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી'' 
પઢવાનો હુકમ આપેલો, કારણ કે તે સમગ્ર મખ્લૂકની દુઆ છે 
અને મખ્લૂકની તસ્બીહ છે અને એના દ્વારા જ મખ્લૂકને રોઝી 
આપવામાં આવે છે. (ઇબ્ને અબી શયબહ, કન્ઝુલ ઉમ્માલ : ૧/૪૭૧) 


(૫) હઝરત મસઅબ બિન સઅદ (રદિ.) પોતાના પિતાથી 
રિવાયત કરે છે કે જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, “શં તમે એક દિવસમાં એક હજાર 
(૧,૦૦૦) નેકીઓ નથી કરી શકતા ?'' કોઈએ પૂછયું ? હજાર 
નેકીઓ તો કેમ કરી થઇ શકે ? તો રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : 


“જે કોઇ સો (૧૦૦) વખત ““સુબ્હાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી'' 
પઢશે તો તેને એક હજાર નેકીઓ મળશે અને તેના એક હજાર 
ગુનાહો માફ થશે.” (મસ્લિમ શરીફ) 

(૬) હઝરત અબૂ તલ્હા (રદિ.) બયાન કરે છે કે નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહે વ સલ્લમ?એ ફરમાવ્યું, “જે માણસે 
સો (૧૦૦) વાર ““સુબ્હાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી'' પઢી લીધું 
તો અલ્લાહ તઆલા તેને એક લાખ ચોવીસ હજાર (૧,૨૪,૦૦૦) 


[138] આખિરતનો તોહફો 


તેકીઓ આપે છે.'' (હાકિમ) 


હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) રિવાયત કરે છે કે જનાબ 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, 
“જે માણસ સો (૧૦૦) વખત ““સુબ્હાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી”' 
પઢયો તો તેનાં બધા જ ગુનાહો માફ થઇ જાય છે. ભલે, એ ગનાહો 
દરિયાની ફીણની બરાબર કેમ ન હોય !'”' (મસ્લિમ શરીફ) 

55: ઝેન ઝટટ- ઝે 


“૯૪20320%225%₹%0ઝ57232%:032ઝઝજઝઝજ રજત :22223%2:9%-022525%42032%%4250223234222024222:%%2320302૬00%503295%:ઝ#319:%0322%%:2%૪329" 


5૭ કહ5 હહ શનક “કક 


999 

(૮) હદીસ શરીફમાં છે કે એક માણસ હઝરત રસૂલે કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની સેવામાં હાજર થયા અને 
તેમણે અરજ કરી કે યા રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) ! દૃનિયાએ મારાથી પીઠ ફેરવી લીધી છે ! જનાબ 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યં, તમે 
ફરિશ્તાઓની તસ્બીહ પઢયા કરો. પેલા માણસે કહ્યું કે યા 
રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ) ! ફરિશ્તાઓની 
તસ્બીહ શું છે ? તો રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાહ અલયહે વ 
સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે સબ્ડે સાદિક પછી સૂર્ય નીકળતા પહેલાં- 

૧૦૦ વખત સુબ્હાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી 

૧૦૦ વખત સુબ્હાનલ્લાહિલ અઝીમ અને 

૧૦૦ વખત ઇસ્તિગફાર પઢેવું. 


એ સાંભળી તે માણસ ચાલ્યો ગયો ને કેટલાક દિવસો પછી 
આવીને હુઝૂર (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)ની ખિદમતમાં 


આખિરતનો તોહફો [139] 


અરજ કરી કે હુઝૂર ! અલ્લાહ તઆલાએ મને એટલું આપ્યું કે 
મારા ઘરમાં રાખવાની જગ્યા નથી. (મવાહિબે લદુન્નહ) 


(૯) જન્નતમાં એક ''ગુંબદ'' (મિનારો) તૈયાર થાય છે. 


એક હદીસમાં આવ્યાં છં કે ન માણસ 
ર ન દ્વ કડ. 4 હાડ 
કટકા હાડ 


સુબ્હાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી સુબ્હાનલ્લાહિલ્‌ અઝીમ. 


સાત (૭) વખત પઢશે તો તે માણસ માટે જન્નતમાં એક 
ગુંબદ (મિનારો) તા'મીર (તૈયાર) થઈ જાય છે. [મશહૂર મુહદ્દિસ 
હાફિઝ ઇબ્ને કય્યિમ (રહ.)ની કિતાબ “અલ્‌ વાબિલસ્સય્યિબુ્‌'' ફઝાઈઇલે ઝિક્ર, 
ફઝાઇલે આ'માલ] 


(૧૦) ચાળીસ (૪૦) વર્ષની ઇબાદતનો સવાબ 
2 હૂં ઈ 
સ દ્ધ્ક દ 2 કુ ૭ દ્ધ દ. 
ક્સ્ઝક્ઃ! 4..હ ૩૭-54 હિ દન 
આ ફારેશ્તાઆનૉ તસ્બોહ (૧ ડન - ૧૦૦ વખત) છે 
(ફત્હુલ બારી શહે બુખારી શરીફ : ૧૧/ર૦૭). આ તસ્બીહને મગરિબની 
નમાઝ બાદ પઢવાથી ચાળીસ (૪૦) વર્ષની ઇબાદતનો સવાબ 


મળે છે. [“મો'મિનકી ઝિંદગી'' : પપ. સ્ત્રોત : હઝ. મવ. મફતી ઇસમાઈલ 
વાડીવાલા સા. કૃત “હઝૂર (સલ.)ની મુૃહબ્બત'' : ૨૪] 


(૧૧) અફઝલ અમલ કરવાવાળા સમૂહ (ગિરોઠ)માં : 


ન ન 


રઝન્‍્2 4: 


યાના વ બિહમ્દિહી. 


[140] આખિરતનો તોહફો 


[અર્થ : હેં અલ્લાહ તઆલાની પાકી બયાન કરું છું અને 
તેની તારીફ બયાન કરું છું.] 


રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઇરશાદ 
ફરમાવ્યો : જે માણસ સવાર-સાંજ સો-સો (૧૦૦-૧૦૦) વાર 
મજકૂર કલિમાત પઢશે, તો કિયામતમાં એનો સમાવેશ અફઝલ 
અમલ ધરાવનારાઓના સમૂહમાં થશે, સિવાય કે તે માણસ 
જેણે આ કલિમાતને એટલી જ વાર અથવા એનાથી વધ 
પ્રમાણમાં પઢયા હશે. 
(બરકાતે આ'માલ : ૪૦, બખારી, મુસ્લિમ, મિશ્કાત : ર૦૦, અલ અઝકાર : ૬૩) 


(૧૩) મોહર લાગેલી હશે : 
2, હ 
ક્ત હાડ,ડ%હપ્ડ 
સુબ્હાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી, સુબ્હાનલ્લાહિલ્‌ અઝીમ. 


[અર્થ : હં અલ્લાહ તઆલાની પાકી બયાન કરું છું અને 
તેની તારીફ બયાન કરં છું; હં અલ્લાહ તઆલાની પાકી બયાન 
કરું છું, જે ઉચ્ચતર અને મહાન છે.| 

(બ્‌ખારી, મ્‌સ્લિમ, તિરમિઝી, ઈબ્ને અબી શયબહં) 


આખિરતનો તોહફો [141] 


ફઝીલત : જે વ્યક્તિ આ બે (ઉપરના) કલિમાત ““સુબ્હાનલ્લાહિ 
વ બિહમ્દિહી, સુબ્હાનલ્લાહિલ્‌ અઝીમ''ની સાથે આ (નીચે 
દર્શાવેલા) કલિમાત પણ ઉમેરી કે મિલાવી લે છે તો એને પઢતાંવેંત 
એ કલિમાતને લખી લેવામાં આવે છે. પછી એ કલિમાત અશંમાં 
જઇને લટકી જાય છે અને એને પઢનારાઓથી ભલે ગમે તે ગનાહ 
થઈ જાય; પરંત તે ગૃનાહ આ કલિમાતને મિટાવી શકતો નથી, 
અહિંયા સુધી કે એ માણસ અલ્લાહ તઆલાને એવી હાલતમાં 


મળશે કે એ કલિમાત પર એ જ પ્રમાણે મોહર લાગેલી હશે. (તે 
કંલિમાત આ પ્રમાણે છે) : (બઝઝાર, મુનાજાતે મકબૂલ જદીદ) 
1 
2 2 28281.-21*27471 22૬27421 
કદ”વ્ક15 ક્ડષશાવ ડક 


ન 


કિ સુન્ન 
જ્ન્ન 
હહ કાડડ કટ 
“22 2 છૃષ્ટઝ્2્૦(%દ્ટ 
11 92 


જ. 


દ્વિ ન 


[142] આખિરતનો તોહફો 


(૮) શબે કદ્રવ્રા બશબર સવાબ 


કુઆને કરીમના ફરમાન અનુસાર શબે કદ્રમાં ઇબાદત 
કરવાનો સવાબ એક હજાર (૧,૦૦૦) મહિનાઓની ઇંબાદતથી 
બેહતર છે. એક હજાર મહિતાઓની ત્રીસ હજાર રાતો થાય છે 
અને વર્ષોની સંખ્યા ત્યાસી (૮૩) વર્ષ, ચાર માસ થાય છે, જે 
માત્ર અલ્લાહ તઆલાનાં ઈનામ જ ઇનામ છે. વળી, અલ્લાહ 
તઆલાની રહમતની કોઇ હદ નથી, એ કારણે જો અલ્લાહ તઆલા 
બીજા કોઇ અમલ ઉપર પણ શબે કદ્ર જેટલો સવાબ આપી દે તો 
એના રહમતના ખઝાનામાં કશી જ કમી થવાની નથી. જેમ કે, 
નિમ્ન લિખિત કલિમાત ત્રણ વાર પઢવાથી શબે કદ્રના બરાબર 
સવાબ મળે છે. આપ પણ એને મોઢે યાદ કરી લો અને આવડો 
મહાન સવાબ પ્રાપ્ત કરો : (કન્ઝલ ઉમ્માલ : ૨/૨૨) 

દ્વાંડ પ૬ 


હડ ₹0ડડક્ા41 595 


મા દ્વિ 


“હ ક નઇ 
21૨૦7 કત પ0 ર ડિ રી 


(૯) બેઠિસાબ સવાબ ! 


હઝરત અબ્દલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર (રદિ.) ફરમાવે છે કે રસૂલે 
અકરમ (સલ્લલ્લાહ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કૅ 
અલ્લાહના જે કોઇ બંદાએ નીચે દર્શાવેલા કલિમાત પઢયા તો બે 
ફરિશ્તાઓ માટે મુશ્કેલ થઇ પડયું કે એમને કેવી રીતે લખે 
(અથાત્‌ એમનો અજર-સવાબ કેટલો લખે). આ બંતે ફરિશ્તા 
આસમાન પર ચઢ્યા અને એમણે દરબારે ઇલાહીમાં અરજ 
કરી : હે અમારા પરવરદિગાર ! તારા બંદાએ એવા કલિમાત 


દિ! 


કહ્યા છે કે અમારીસમજમાં નથી આવતું કે એમને કેવી રીતે 


આખિરતનો તોહકો [143] 


લખીએ ? ! અલ્લાહ તઆલા બંદાએ કહેલા કલિમાત 
જાણતો હોવા છતા (ફરિશ્તાઓને) પૂછે છે કે મારા 
બંદાએ કયા કલિમાત કહ્યા છે ? ફરિશ્તાઓ કલિમાતને 
દોહરાવે છે. અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે કે આ 
કકલિમાતને મારા બંદાએ જેવી રીતે કહ્યા છે, એવી જ રીતે 
લખી લો. મારી મુલાકાત પર હ' જ એને આ કલિમાતનો 


બદલો અપણ કરીશ. (તે કલિમાત આ પ્રમાણે છે) : 
“કહ છત્ઝઈડા પ 
કહાપ15.. હક્ક 


(ઈબ્ને માજહ) 


(૧0૦) 


સતર હઠજાર (૪૦,૦૦૦) 
ફરિશ્તાઓ 
ડકૅેયામત સુથ્યી ઈરિતમાફાર ડરશે 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલય હિ વ 
સલ્લમ)એ ફરમાવ્ય' કે, નીચેના શબ્દો પઢી જે માણસ 
અલ્લાહ તઆલાથી જે કંઇ દુઆ માંગશે તે મળશે. તે 
માણસના આ।'માલનામામા એક હજાર (૧,૦૦૦) 
નેકીઓ લખી દેવામાં આવશે અને તે માણસ માટે અલ્લાહ 
તઆલા સિત્તર હજાર (૭૦,૦૦૦) ફરેશ્તાઓ નક્કી 
કરશે, જે કિયામત સધી તે માણસ માટે ઈસ્તિગફાર કરતા 
રહશે. (તબરાન) 


[144] આખિરતનો તોહફો 


તે શબ્દો આ રહ્યા : 


બા કક ત 2. * જડ 
હ હ૬ ૭; 4પ! 
4) ટ કાજ ક 
“7 નન 2 1 દ્ધ ક 
“7” પ0 દ્વિ 22 # 4 
42 ડક દહ હ ૮5 ૭ 
- 
, 
2 ૧૬ છ ન ધ 2227૨. 
હ હ ડડ #$ ડક 
નિ રી પપ 24114 દિ કક 
ઈષ્ટ 4.૦9 ૬ પણા 
2 


ની ક ટ કા 
1 ૫7 ન 


(૧૧) વીસ લાખ (૨૦,૦૦,૦૦૦) 
કેઝીઓ માળજે 


4હ્ડ ક5કડક5409% 
ક પ 


(હટ 


આખિરતનો તોહફો [145] 


ફઝીલત : જે માણસ ઉપરોક્ત કલિમહને એક વાર પઢશે 

તો તેના આ'માલનામામાં વીસ લાખ નેકીઓ લખવામાં આવશે. 
(ફઝાઇલે આમાલ) 

વિવરણ : ઉપરોક્ત કલિમાત એક (૧) વખત કહેવા ઉપર 
વીસ લાખ (૨૦,૦૦,૦૦૦) નેકીઓ મળે છે. જો દરેક ફર્ઝ 
નમાઝ પહેલાં અથવા પછી આ ક લિમાત એક (૧) વખત 
પહઢી લેવામાં આવે તો દરરોજ આસાનીથી એક કરોડ 
(૧,૦૦,૦૦,૦૦૦) નેકીઓ પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. આપ પણ 
પ્રાપ્ત કરી લો. કાલે આ નેકીઓ ખપ લાગશે, ઇન્શાઅલ્લાહ્‌ 


તઆલા. 


(૧૨) શાર કશેડ (૪,૦૦,૦૦,૦૦૦) 


હોડીઓ માળજે 


ફઝીલત : હઝરત તમીમે દારી (રહ.)થી રિવાયત છે કે હઝૂર 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : 
જે માણસ આ (નીચે દશાંવેલા) કલિમાતને દસ (૧૦) વાર 
પઢશે તો એના માટે ૪ કરોડ નેકીઓ લખવામાં આવશે : 


*્્ડ્ર 
ત્ર 
7_ 47₹* જી 


1255555૧૫5 5ક્ ઝડ 
ત્રિ જ ન ત 
85 54 


(મુસ્નદે અહમદ, તિરમિઝી, અલ્લામહ સુયૂતી રહ. કૃત જામિઉલ 
અહાદીષ : ભાગ--૭, પૅેજ-૭૦) 


[146] આખિરતનો તોહફો 


(૧૩) અમણિત શુબાહોની માફી 


નીચે દશાવેલ ઈસ્તિગફાર વિશે હઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)નો ઇરશાદ છે કે જે વ્યક્તિ (રાતે સૂવા માટે) 
પોતાના બિસ્તર પર આવે અને ત્રણ વાર આ (નીચે દશાવેલા) 
કલિમાત કહે તો અલ્લાહ તઆલા એના સઘળા (સગીરહ) ગુનાહ 
માફ ફરમાવી દેશે, ચાહે તે સમૃદ્રના કાંપ જેટલા હોય અથવા 
આલિજ સ્થળની રેતીના રજકણોના બરાબર હોય અથવા વૃક્ષોનાં 
પાંદડાંના બરાબર હોય અથવા દૃનિયાનાં દિવસ-રાતના બરાબર 
ણે 
હોય : 


1 
2224012? ૬કાફઞસ7» 1-૪ 9524241 
તિ 2 21 
કદ્:હ્ક-15 
(તિરમિઝી શરીફ) 


(૧૪) ચિત્ર જાર (૭૦,૦૦૦) 
ફરિશ્તાઓ બખિશશળી દુઆ કરશે 


«* 


ડ્રહાાળડુડદ! 
ક્હશ્કદકહક 


ફાયદો: ઉપરની દુઆ સવાર-સાંજ ત્રણ-ત્રણ વાર પઢવાથી 
દરેક આફતથી હિફાઝત રહેશે. આ દુઆ પઢનાર-માટે ૭૦ હજાર 
ફરિશ્તા નક્કી કરી આપવામાં આવે છે, જે તેની બખ્શિશ માટે 
દુઆ કરે છે. (તિર્સિઝી શરીફ) 


આખિરતનો તોહફો [147 


(૧૫) જઠન્4ામાથી છૂટકારો મળશે 


હઝરત અબુ ૬રદાઅ (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે ચાર (૪) 


વખત- 
71, ૧” 


શ5714014)5%985 


દ્ધ 


-પઢનારને અલ્લાહ તઆલા જહન્નમથી છૂટકારો આપે છે. 
(તબરાની) 


વિવરણ : દરરોજ ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાફહ્‌ 
વલ્લાહુ અકબર'' ચાર-ચાર વખત કહેવ કશ જ મશ્કેલ 
નથી. 


(૧૬) ઇરિયાના ફીણ બશબર ગુનાહો 
યણ માફ થઈ જશે 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર (રદિ.) બયાન કરે છે કે 
જનાબ રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું : 
દ્વિ દ્વિ 
૭#*5845%:514214 9] 
રિ 9૦ [૩૦ 
4-૫%8%5859 
પઢનારના ગનાહો જો દરિયાના ફીણ બરાબર હશે તો પણ 
માફ કરી દેવામાં આવશે. (તિરમિઝી શરીફ, નસાઈ) 


ત. પવત 


205 


[148] આખિરતનો તોહફો 


(૧૭) જહન્નમના અઝાબથી નજાત 


004125 ની 
ડ્ડડાદદક;ડ્ક૪ડડ્ક 
ડક કઝઝ્ઝડડુી 05401૯51 

48 


દ્ર 

આ કલિમાતને સવાર-સાંજ ચાર વખત પઢવા, હદીસ 
શરીફમાં છે કે, જે માણસ એક વાર પઢશે, તો અલ્લાહ તઆલા 
એના એક ચતુર્થાસ (ચોથાઈ) વુજૂદને (જહન્નમના અઝાબથી) 
આઝાદ કરી દેશે અને જે માણસ બે વખત પઢશે તો એના અડધા 
વુજૂદને આઝાદ કરી દેશે. જે માણસ ત્રણ વાર પઢશે તો એના પોણા 
વુજૂદને આઝાદ કરી દેશે અને જે ચાર વાર પઢશે તો એના આખા 
વુજૂદને માફ કરી દેશે. (નૂરે મુબીન શર્હે હિસ્ને હસીન : ૯૬) 


(૧૮) (|) સમગ્ર મુસલમાનોની સંખ્યા 


બરાબર સવાબ મળશે 


હઝરત ઉમ્મે સલમા (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, હુઝૂરે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઇરશાદ ફરમાવ્યો કે, જે 
માણસ દરરોજ એક વાર (નીચે દર્શાવેલી દુઆ) પઢશે, તો એને 
દુનિયામાં વસતા તમામ મુઅમિનો પૈકી દરેક મુઆમિન તરફથી 
એક-એક નેકી મળશે. (તબરાની કૃત મુઅજમે કબીર ૨૩/૭૦;હદીસ નં :૮૭૭) 


ટ 2 ળી 
“્ક્ઝદહકક્કકઠડટાકક 


આખિરતનો તોહકફો [149] 


(11) સમઝ દુદઢિયાતલાળાઓનત્રા બરાબર 
હડકીઓ 


«27€2 2-20; 7 ક કન 
“%“&ઝ9ૂ%2૫- ક: કઝકકપ૮ 
શર્ટ 


(જ1:।૪₹1411) કહો. 


રબ્બનગ્ફિર્લી વલિ વાલિ દય્ય વ લિલ્‌ મુઅમિનીન 
યવ્મ યકુમુલ્‌ હિસાબ. 


[અર્થ : હે મારા પરવરદિગાર ! મને બખ્શી દે અને મારા 
માં-બાપને બખ્શી દે અને સર્વ ઇમાનવાળાઓની કિયામતના 
દિવસે મગફિરત કરી આપજે. | (સૂરએ ઇબ્રાહીમ, આયત ૪૧) 


અથવા આ દુઆ પઢે : 


1 
[૮ 52114 272. 2£2?12 2 હિ તા ૨0 (1 
ઠ્ાઇક્નીડ ૯કકંડ ઠડ દળ 
૦. 2 2 
“્્્તત્ઝક્ટકડ્હઝડડ 


અલ્લાહુમ્મગ્ફિર્‌ લી વ લિલ્‌ મુઅમના-ન વલ્‌ મુઅમના[ત 
વલ્‌ મુસ્લિમી-ન વલ્‌ મુસ્લિમાત- (હિઝ્બે અઅઝમ, દુસરી મંઝિલ) 


[અર્થ : હે અલ્લાહ ! મને બખ્શી દે અને તમામ મુઅમિન 

જ જ્‌ કે ક. 
પુરૃષો અને તમામ મુઅમિન સ્ત્રીઓની મગફિરત ફરમાવ અને 
મસલમાન પુરૃષો અને મુસલમાન સ્ત્રીઓને માફ કરી દે.] 


ફઝીલત : (1) હઝરત ઉબાદહ બિન સામિત (રદિ.)થી 
રિવાયત છે કે રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું કે જે બંદો ઇમાનવાળા પરૃષો અને સ્ત્રીઓ માટે અલ્લાહ 
તઆલાથી મગફિરત માગશે તો એના માટે દરેક મુઅમિન પુરૃષ 


[150] આખિરતનો તોહફો 


અને દરેક મુઅમિન સ્ત્રી પૈકી એક એક નેકી લખવામાં આવશે. 
(મઅઝમે કબીર લિત્તબરાની, બહવાલા--મઆરિફલ હદીસ, પેજ ૩રપ, ભાગ ૫) 


ફઝીલત: (11) બીજી હદીસ શરીફમાં વર્ણન છે કે જે માણસ 
ઉપરોક્ત દઆ સત્તાવીસ (૨૭) વખત પઢશે અથવા દુઆએ 
મગફિરત કરશે તે અલ્લાહ તઆલાના તે પ્રિય બંદાઓમાં શામિલ 
થઇ જશે, જેમની દુઆઓ કબૂલ થાય છે અને જેમની બરકતથી 
દૃનિયાવાળાઓને રોઝી પ્રાપ્ત થાય છે. (મઅઝમે કબીર, તબરાની, 
બહવાલા મઆરિફલ હદીસ, પેજ ૩૨૮, ભાગ ૫) 


(૧૯) સાત હજાર (9,૦૦૦) વખત 
તસ્બી૪ પઢવાથી ઘણ બેકતર દુઆ 


હંઝરત મુઆઝ (રદિ.)ની એક રિવાયતમાં છે કે ફજરની 
નમાઝ પછી હૃઝૂરે અકરમ (સલ્લલ્લાહું અલયહે વ મ 
મજલિસ શરીફમાં ઇલ્મી મુઝાકરહ (વાતાલાપ) થતો હતો. આપ 
(સલ.) સહાબએ કિરામ (રદિ.)ને તાલીમ ફરમાવ્યા કરતા હતા; 
પરંત હઝરત મુઆઝ (રદિ.) શરૂઆતમાં જમાઅતની સલામ 
ફેરવ્યા પછી ઘરે તશરીફ લઇ જતા હતા. એક વખત ફરમાવ્યું : 
હે મઆઝ ! સવારમાં અમારી મજલિસમાં તમે કેમ આવતા 
નથી ? હઝરત મુઆઝ (રદિ.)એ એવું કહીને મઅઝિરત ફરમાવી 
દીધી કે સવારમાં સાત હજાર વખત તસ્બીહ પઢવાનો મારો 
મા'મૂલ (નિત્યકર્મ) છે. જો હું કોઇક ઠેકાણે બેસી જાઉં છું તો 
પછી મારો આ મા'મૂલ પૂરો થવા પામતો નથી. 

આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : શૂં હું તમને એવી દુઆ ન 
બતાવી દઉં, જેને એકવાર પઢી લેવું સાત હજાર તસ્બીહ પઢવાથી 
બેહતર હોય ? અરજ કરી : જરૂર ઇરશાદ ફરમાવો. ઇરશાદ 
ફરમાવ્યો : 


આખિરતનો તોહફો [151] 


€# 
દ. 
પ્ર 
૫/૧૫ 

ષે 

ષે 

પ૦ 

દ-ન 


તકના 
ઝે 


૬૫ 
કપ 
ક 
૫૦ 
દ- 


ક પિ 
ષ્‌ ફે 
૫/3૫ 
0પ 
દુ દ્ર ટ 
પ૦ 
ક 
પટ 2. 2૬૫ 
ષ્‌ 
પ૫ 


દ 
પ 
ષ્‌ 
સત્ર 

પ 
નદ 
ત 

ષક 


“પક 
ષે 


દ્રે 


ષ્નનન 


431 5 ક ઝિ 
પાઇપ, 1485 
હડ પ જ ી 


નુ ૬૫ કક 


દક વ ક રિ 


એકવાર આ દુઆને પઢી લેવું સાત હજાર તસ્બીહ પઢવા 
બરાબર છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ : ૧/૪૪૨) 


(૨0) રાત-દિવસ ઝિક ડશવાથી બેહતર 


હંઝૂર નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
હઝરત અબુ ૬રદાઅ (રદિ.)ને ફરમાવ્યું કે હું તમને એક એવી 
ચીજ બતાવ છું, જે રાત-દિવસ ઝિક્ર કરવાથી બેહતર છે અને તે 
નીચે (પ્રમાણે) છે : (હિસ્ને હસીન અરબી, પેજ-૧૯૫, ઉર્દૂ પેજ-૨£૭) 


1, 


9% દાહ હ હહ 8 દ હાક 
શહ કડ ડડડદાણહણ્ગહ 


દ્વા 


456૪૯ હડક હાહ, હર્કટટઈ, 


4 ટાં 


[152] આખિરતનો તોહફો 


45:41 4૪ હ-ઈ5ં હ ન 


ક 


ઝાર હાદ, કપડ હડાદ ડ૭& 55 


ક 


હરક હ પ 5:41 રિ ક ઠકડ ડ 4 


ન દઈ કાઉ ડઝ 5 45544 
પ્ત ધ, 


(૨૧) માં-બાયળો ૯ડ અદા ડર્તવાદતી 


દુઆ 


(1) અલ્લામહ અયની (રહ.)એ શર્હે બુખારીમાં એક 
હદીસ નકલ ફરમાવી છે કે, જો કોઇ વ્યકિત એક વખત આ 
(નીચે દશાવેલી) દુઆ પઢશે અને પછી દુઆ કરશે કે, હૈ 
અલ્લાહ ! આનો સવાબ મારાં વાલિદૈનને પહોંચાડી દે, તો 
જાણે તેણે પોતાના વાલિદેનનો હક અદા કરી દીધો. તે દુઆ 
નીચે પ્રમાણે છે : (ફઝાઇલે સદકાત : ૨૦૬, શમાઈઇલે કુબ્રા ઉર્દ્‌: ૪/૪૪૮) 


ઝુ દ્ક્ન્ઝા હઠ હઝ જ ક 
ડા ડાહ,હાઈ હાડડડવ્ટાઉુે 
ષ્ટ કડ કકહકાડ્ડાઠ જાન 


કદ હઝ ાઠ્ટહત્ટ5ુ જ 
«1 ત્હ56કહું 


આખિરતનો તોહફો [153] 


(11) જે માણસ આ #(નીસે દશવિલ) દુઆ 
પઢશે તો જાણે એણે માં-બાપનો ઠક 
અદા કરી કા ઃ 


એક રિવાયતમાં વર્ણન છે કે, જે માણસ પોતાના માં-બાપ 
તરફથી હજ કરે તો એમને ન બાપ)ને એક હજનો સવાબ 


ન 


મળે છે અને હજ કરનારને નવ (૯) હજ્જનો સવાબ મળે છે. 
(ફઝાઇલે સદકાત, પેજ--૨૧૫) 


અલ્લામહ અયની (રહ.)એ શહે બુખારીમાં એક હંદોસ 
નકલ કરી છે કે જે માણસ એક વખત આ દ૬આ પઢે અને 
ત્યાર બાદ આમ કહે કે હે અલ્લાહ ! આ દુઆનો સવાબ મા 


નપ 


માં-બાપને પહોંચાડી દે તો એણે માં-બાપનો હક અદા કરી 
દીધો. દુઆ આ છે : 


ઝ્કટ્ટાાડ્ડકહાઝડ્ડડડકા 
ઝી 
વી તતા નિ 
તની (4 “ડડ હ%૪ટકહક્્ડ। 

ફે ક ક15 તાનિ હ છ્ુક્ન્ન્ગછુ 
છ. 
51 ડઝ દ્ક્હ્ ઝ#ડયહુંડ05% 


[154] આખિરતનો તોહફો 


(૨૨) મૂલ્યવાતા ઘાંથ ડતિમાત 


અલ્લાહના પ્યારા રસૂલ હઝરત મુહમ્મદ મસ્તફા 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ હઝરત અલી (ક. વ.)ને 
ફરમાવ્યું કે (હે અલી રદિ. !) તમને પાંચ હજાર બકરીઓ આપ્‌ 
યા પાંચ કલિમાત બતાવી દઉં, જેમાં તમારા માટે દુનિયા અને 
આખિરતની સફળતા છે ? હઝરત અલી (ક. વ.)એ અરજ કરી : 
યા રસૂલલ્લાહ (સલ.) ! પાંચ હજાર બકરીઓ તો (દુન્યવી 
દષ્ટિએ) ઘણી વધ્‌ૃ છે; પરંતુ મને તો પેલા પાંચ કલિમાત જ 
બતાવી દો (જે દૃનિયા અને આખિરતની કામિયાબીનં નિમિત્ત 
છે). હઝરત અલી (ક. વ.)ની વિનંતી પર હુઝૂરે અકદસ 
(સલ.)એ આ દુઆ બતાવી : (ઈનઝુન્#2%ર, કન્ટુ 6*%/૬ -ટ/6૨/ 


રડ. છુ & 0૮ 527 ટા ૬21 
હ““૪ હછછ૪ઠક્કા ક 
મન ક 2 ફે જ ક ૫૮૦ 
ક ક પ્ત્ટ્રક9 

શદ 2 27 
ક્હ્ધ્ડડ્ાં કડ જુ હ ૭!ઠ્5ડ્કડંડ% 


(૨3) અધ્યથદ્થથ્થ સતલાબ :! 


ઉમ્મુલ મઅમિનીન હઝરત જુવયરિય્યહ (રદિ.) ફરમાવે છે 
કે હુંઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) ફજરની 
નમાઝ વખતે યા ફજરની નમાઝ પછી એમની પાસે તશરીફ લઈ 
ગયા અને આપ પોતાના મૃસલ્લા પર બેસીને (તસ્બીહ પઢવામાં 
મશગૂલ હતા). હુઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ) 
ચાશ્તની નમાઝ બાદ પાછા ફરીવાર તશરીફ લાવ્યા, તો આપ એ 
જ સ્થિતિમાં બેઠેલાં હતાં. હઝૂરે અકરમ (સલ્લલ્લાટ્‌ અલયહિ 
વ સલ્લમ)એ આપને પૂછયં : તમે એ જ સ્થિતિ પર (બેઠેલા) 


પેક 


આખિરતનો તોહફો [155] 


છો, જેના પર મેં તમને છોડયાં હતાં ? એમણે અરજ કરી : જી 
હા. હુઝૂર (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : મેં 
તમારાથી જુદાઈ પછી ચાર કલિમાત ત્રણ વાર પઢયા છે. જો એ 
કલિમાતને તે સૌ વઝાઇફના મુકાબલામાં તોલવામાં આવે, જે 
તમે સવારથી અત્યાર સુધી પઢયાં છો, તો એ કલિમાતનું વજન 
વધી જશે. તે કલિમાત આ છે : 


ર 5.54.6પક્% 


પ કમક 


(મુસ્લિમ, અબૂ અવાનહ, અસ્હાબે સુનને અરબઅહ) 


[(૨૪) છ (૬) દઅમાતો ] 


હંઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 
હઝરત ઉસ્માન ગની (રદિ.) હુઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાહુ્‌ અલયહિ 
વ સલ્લમ)ની ખિદમતમાં હાજર થયા અને હઝરે અકદસ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને અરજ કરી કે યા રસૂલલ્લાહ 
(સલ.) ! કુઆને કરીમની આયત “લહુ મકાલીદૃસ્સમાવાતિ વલ 
અદિ'' (આકાશ અને પૃથ્વીની ચાવીઓ અલ્લાહ તઆલાના 
અંકુશમાં છે)થી શું મુરાદ છે ? આપે (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) ઇરશાદ ફરમાવ્યો : (આકાશ અને જમીનની 
ચાવીઓથી) આ પ મુરાદ છે : 


221. &૫ હાક 


જ 


હ 0શ#% %#1&% દાઝ 
દીઝી બ્્છાઠચડીઈ 


દ 


ત 


[156] આખિરતનો તોહફો 


ગક કડક 54152217 


ન 
શ2 4-2» રટ 0 


જક્ઝનનઝકડ્ઝક 


હે ઉસ્માન (રદિ.) ! જે માણસ આ કલિમાત સવાર-સાંજ 
દસ દસ વખત પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા એને છ (દ) 
નેઅમતોથી નવાઝશે : 


(૧) શયતાન અને એના લશ્કરથી એની હિફાઝત ફરમાવશે. 


(૨) એને અજર-સવાબનો મોટો ઢગ અપણ કરાશે. 


જ ઝે 


(૩) હૂરે ઇન (સંદર આંખોવાળી હૂર) જોડે એના નિકાહ 
કરાશે. 


(૪) એના ગૃનાહ માફ કરી દેવામાં આવશે. 


(૫) તે (જન્નતમાં) હઝરત ઇબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલાત 
વસ્સલામ)ની સાથે હશે. 

(€) બાર ફરિશ્તા એની મૌત વખતે (એની પાસે) હાજર 
રહેશે અને તેને જન્નતની બશારત સંભળાવશે અને તેને 
કબરમાંથી આદર-ઈઝ્ઝત અને સન્માન સાથે લઇ જશે. જો તે 
કિયામતના ભયાનક સંજોગોથી ગભરાશે તો ફરિશ્તા એને તસલ્લી 
આપશે અને કહેશે કે ગભરાવો નહિ, તમે કિયામતની 
ભયાનકતાઓથી અમન અને હિફાઝતમાં રહેવાવાળાઓમાં છો. 
પછી અલ્લાહ તઆલા એનાથી અત્યંત આસાન હેસાબ લેશે અને 
તેને જન્નતમાં લઇ જવાનો હુકમ આપશે. જેમ કે, ફરિશ્તાઓ 
એને મેદાને હશ્રમાંથી જન્નત તરફ એવા સન્માન, ઇંઝ્ઝત અને 


આદર સાથે લઇ જશે, જેવી રીતે દુલ્હન (નવોઢા)ને લઇ જવામાં 


આખિરતનો તોહફો [157] 


આવે છે અને અલ્લાહ તઆલાના હુકમથી ફરિશ્તા એને 

જન્નતમાં દાખલ કરી દેશે, જ્યારે કે બીજા લોકો હિસાબ- 

કિતાબની વિકટ અને કપરી પરિસ્થિતિમાં સપડાયેલા હશે. 
(રૂહુલ મઆની : ભાગ-૨૪, પેજ-૨૨) 


(રય) (1) ગિતેર (૪0) વખત 
૨૪મતળારી 4ાજરતી તાલાક»કિશ 


જે માણસ એકવાર સૂરએ ફાતિહા, એકવાર આયતુલ કુર્સી 
અને એકવાર નીચે દર્શાવેલી આયતો પાંચેય નમાઝો પછી પઢશે 
તો જન્નત એનું ઠેકાણું બનશે અને અલ્લાહ તઆલા દરરોજ એના 
તરફ સિત્તેર વખત નજરે રહમત (કૃપાભરી દષ્ટિ)થી નિહાળશે 
તથા એની સિત્તેર હાજતોને પૂરી ફરમાવશે અને એની મગફિરત 
ફરમાવશે : (ઇબ્ન્‌સ્સન્ની) 


શને ને 


છા ર 1 ₹ 10 હ ત 
3 


જવળડઝીશાઇઃ કઝ; જઝાઈઇં 


“ «શ 


ડક” ક ક કજ 


226 244.57 જ ૨22 ર 
ઝાડ ભ ૫૬5૦ ક રે 
7” 2 દ્વ 6૬ 

(1૧-10:₹૪) 0 બ્ખ્ટાન્કો,ન છિ 


[158] આખિરતનો તોહફો 


૧૮ 7 


2૭02 ક 2૮02 “૦ ક 
ટ૭વ-કછબકડડપન્કળઇ5 
શન 


(“હ 0 ૦9% 


ક (11) અઝીમુશ્શાન (ભવ્ય) વઝીફજો : 


હઝરત અબૂ અય્યૂબ અન્સારી (રદિ.)થી મરફઅન્‌ રિવાયત 
છે કે જ્યારે સૂરએ ફાતિહા, આયતુલ કર્સી, આયત 
શહેદલ્લાહ.... અને કુલિલ્લાહમ્મ માલિકુલ મૃહ્કિ....બિગય્‌રિ 
હિસાબિન્‌.... સુધી નાઝિલ થઇ તો અશથી લટકીને (આ 
સૂરતોએ) ફરિયાદ કરી કે તમે અમને એવી કૌમ પર નાઝિલ 
ફરમાવી રહ્યા છો, જેઓ ગનાહ કરે છે. અલ્લાહ તઆલાએ 
ઇરશાદ ફરમાવ્યો કે સોગંદ છે મારી ઇઝૂઝત, જલાલ, પ્રતિષ્ઠાના 
કે જેઓ દરેક ફર્ઝ નમાઝના પછી તમારી તિલાવત કરશે હં એની 
મગફિરત ફરમાવીશ અને જન્નતુલ ફિરદોસમાં સ્થાન-ઠેકાણું 
આપીશ અને દરરોજ એના તરફ સિત્તેર વખત નજરે રહમત 
(કૃપાભરી દષ્ટિ)થી નિહાળીશ અને એની સિત્તેર (૭૦) 
હાજતો-જરૂરતોને પૂરી ફરમાવીશ, જેનો હલકો દરજ્જો 
મગફિરત છે. (દયલમી) 


ન 


ફાયદો : અમુક રિવાયતોમાં વર્ણન છે કે હું એને દુશ્મનો 
પર ગલબો (સર્વોપરિતા) આપીશ. 


પઢવાની રીત : અલ્હમ્દુ શરીફ, આયતુલ કર્સી પઢીને આ 
આયત પઢે : 


આખિરતનો તોહફો [159] 


ઉલ ડ-ડઝેડડડ 
ટ 4દ'# ૬૪૬કાન્ર્ચ 


ફહ શ5ડ ઝાડી 


ર 


45“ ્રગન્‍કડરડગહ] ઠં 


6 


તદ્ન 2 


“કઠડ્ઝાઈાડટ,ડ ડડ 


ડફ ડકસજસ્કઈઝીતડદડ 
(1૬-14: “હ 0) બટાકાં, ના! છી 
પછી આ આયત પઢે : 
ઉકેલે 
ડડ ડાડા 
શકક કડ ક દડ 
હા) જાડ, ઇડ 
ઠ%પ્હડઝા ન્ટ 
ઝદ 0 દદી 
ટકહઝ-ઝાઠડઝઝટ કં 


(#4-(૧: ૪40 ૦૫૫ન્‍ઝી્જ્ટ 


77 શ 


[160] આખિરતનો તોહફો 


(૨૬) પઢવા ઘછી ગુજરી જશે તો 
જન્દ4ાતી છે 


સય્યિદુલ ઈસ્તિગકાર 


હડ1૩8156ડહડ ડફ 
દ્વ દ 2 
06 06 
દ્ધ 


7 7 
હશ્ઘ્ડ 5૬ ૭ હત્યા 

દ્વ ક 

ક દ્રિ 
દિ કહ '72*# 79221 
50 ક ક્લાક 
£ડડડ%45દ 252 [4 2-49 
કક્ઝેશકઠડકકક હડ 

ક ર૧5 27225 
કહ૭1%1૭૩-ડ- 


ફઝીલત : હઝરત રસૂલે કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ 
વ સલ્લમ)થી રિવાયત છે કે, જે માણસ મજકૂર 
ઇસ્તિગફારને સવાબન્‌ં યકીન રાખીને દિવસે પઢશે અને 
તે જ દિવસે તેનો ઈન્તિકાલ થઇ જશે તો તે જન્નતી છે અને 
જે માણસ ઉપરોક્ત ઈસ્તિગફારને સવાબન યકીન રાખીને 
રાતે પઢશે અને સવાર થતા પહેલાં એની વફાત થઇ જશે 


તો તે જન્નતી છે. (બખારી શરીફ) 


આખિરતનો તોહફો [161] 


(૨9) આબલા-પઘાછલા જુતનાહો માફ 


થઈ જજે 


““યા રબ્બિડિફર લી'' સજદામાં ત્રણવાર પઢવાથી 
આગલા-પાછલા ગુનાહો માફ થઇ જાય છે. (હદીસ) 


(શહે અસ્માઉલ્‌ હુસ્ના-હિસ્ને હસીન) અસ્માઉલ હસ્ના દારલ ઉલૂમ, 
ભરૂચ પ્રકાશન નં. ૬૫, પેજ -૩૦) 


(૨૮) ઇરેક વૉ્રજર બઇલ એક મડબૂલ 


હઠજતો સવાબ 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસ (રદિ.)થી રિવાયત 
છે કે રસૂલે કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યં : જે નેક અવલાદ પોતાના વાલિર્દેન (અથવા 
એમનામ।થી કોઈ એક) પર હેતપ્રેમ, શફક્ત અને 
મૃહબ્બતની નજર નાખશે, તો અલ્લાહ તઆલા તેને પ્રત્યેક 
નજરના બદલે એક મકબૂલ હજ (નો સવાબ) અપણ કરે છે. 
સહાબા (રદિ.)ઓ અરજ કરી : (હે અલ્લાહના રસૂલ 
સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ ! જો કોઇ માણસ) દરરોજ 
સો (૧૦૦) વાર એમના પર નજર નાખે (તો પણ પ્રત્યેક 
નજરના બદલામાં તેને આ સવાબ મળશે ?) આપ 
(સલ.)એ ફરમાવ્યું : હા, (અને આપે આ પણ ફરમાવ્ય 
ક) અલ્લાહ તઆલા(ની ઝાત આપણા ગૃમાન અને 


જ 


અનૃમાનથી ઉચ્ચતર છે અને) અતિ મહાન છે તથા બહ્‌ 


[162] આખિરતનો તોહફો 


પાક છે (તે દરેક પ્રકારની અધૂરપ, ક્ષતિ અને એબથી પાક 
છે, જેથી દરેક નજર બદલ આવો અને આવડો મહાન સવાબ 
દેવો એના માટે કંઇ જ મૃશ્કેલ નથી). 
(શમિશ્કાત) 
સ્પષ્ટીકરણ : જો આપનાં માં-બાપ બંને યા એમના પૈકી 
કોઇ એક હયાત છે તો આપ ઘણાં ખુશનસીબ છો. હૃદયપૂર્વક 
એમની ખિદમત કરો, એમની દિલી દુઆઓ પ્રાપ્ત કરો અને 
એમના પર શફકત અને આદરની દરેક નજરના બદલામાં એક 
મકબૂલ હજનો સવાબ પ્રાપ્ત કરો. આ પ્રમાણે આસાનીથી સેંકડો 
હજનો સવાબ પ્રાપ્ત કરવાની આપ સઆદત મેળવી શકો છો. 
મારા ભાઈઓ ! જેમના ચહેરા પર હેતપ્રેમ, શફકત અને 
મૃહબ્બતથી એક નજર નાખશો તો દરેક નજર પર અલ્લાહ પાક 
તેને એક મકબૂલ હજ (નો સવાબ) આપશે. તો જે માણસ તેમની 
સેવા કરશે, તેમની જરૂરિયાતો અલ્લાહને રાજી અને ખુશ કરવા 
પૂરી કરશે તો અલ્લાહ પાક તેને તે બદલ શું સવાબ આપશે ! 
કોઈનાં વહમો-ગૃમાનમાં પણ આવી શકતાં નથી ! અલ્લાહ પાક 
ચાં-બાપની સેવા કરવાની ભરપૂર તૌકીક અતા ફરમાવે, આમીન ! 


(૨૯) શુક્રિયટછ અદા ડરવાની જાકિઅ 


(સર્વમાઠી) દુઆ 


દ્ર 


કઝા 
5 8 


આખિરતનો તોહફો [163] 
સ હકડર્ડ દા%ઉ 
હ ડ૬હ૭ 5% 
4865: ર સઝડાડ્ડ 
45 4 હડ્કડઝાફઝી 


22 


(“આસાન નકૅયા'', પજ-૪૦/૪૧) 

એમ તોશુક્ક કરવા માટે કોઇ શબ્દ નિયક્ત નથી. દરેક ઇન્સાન પોતાની 
ભાષામાં પણ શુક્ર અદા કરી શકે છે; પરંતુ હુઝૂર નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ શક્ર અદા કરવા માટે એવા જામિઅ 
(સર્વગ્રાહી) શબ્દો પણ શીખવ્યા છે, જેનાથી એકવારમાં જ હજારો વાર 
શક્ર અદા કરવાનો ફાયદો હાસિલ થઇ શકે છે. તે શબ્દો આ પ્રમાણે છે : 


(30) અલ્લાહની નેઅમાતોનો શુક્રિયટ 
અદા ડરી લીદ્યો 


રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું 
કે જે માણસ સવારે નીચેના કલિમાતને પઢી લેશે તો તે માણસે તે 
દિવસની અલ્લાહની નેઅમતોનો શુક્રિયહ અદા કરી લીધો અને 
સાંજે આ કલિમાત પઢી લેશે તો રાતની અલ્લાહની નેઅમતોનો 
શુક્રિયડ અદા કરી દીધો. (અબૂ દાવૂદ શરીફ, નસાઈ) 


તે કલિમાત આ પ્રમાણે છે : 


[164] આખિરતનો તોહફો 


ત્રિતત્રઇ 
હકડડક્ઝ હઉ 29 
નર 
ક «15૯14 
સૂચના : મજકૂર દુઆ જો સાંજે પઢે તો “મા અસ્બહ બી''ની 
જગ્યાએ “મા અમ્સા બી” પઢે. 


(3૧) રસૂભુલ્લા૪ શલ્લલ્લાજછુ અલયછદિ 


ભ સલ્લમતી ઝિફારિશ લાજિબ શશે 


અઝાન પછી પઢવાની દુઆ : 
અઝાન પૂરી થયા પછી દુરૂદ શરીફ પઢીને આ દુઆ પઢવી : 


આ દુઆ પઢી લેવાથી રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ 
સલ્લમની સિફારીશ વાજિબ થઇ જાય છે. (મિશ્કાત) 


ડક પડ રડ; તિ કદ. 
આગા ક ઝડ) 


(૧) ખતીબ બગદાદીએ રિવાયત કરી છે કે હઝૂર નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઇરશાદ ફરમાવ્યો : 


આખિરતનો તોહફો [165] 


કોઈ વ્યક્તિ મુઅઝ્ઝિનને અઝાન કહેતાં સાંભળે ત્યારે જો આ 
(નીચે દર્શાવેલા કલિમાત) પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા એના માટે 
વીસ હજાર નેકીઓ લખી આપે છે અને એના વીસ હજાર ગૃનાહોને 
મિટાવી દે છે તથા એના વીસ હજાર દરજાત બુલંદ કરી આપે છે. 
(તે કલિમાત આ પ્રમાણે છે) : 


2 2 ૦જી ત્ર દ્વા 
૫5 પકોદ1.“છૂડ4 
૨2» -૮ કક! દ્ર દી ઝક 
ઝહ-5 ૭32 કેક -૫; ડક 
(અલ્લામહ સુયૂતી રહ. કૃત “જામિઉલ અહાદીષ'' ભાગ-૭, પેજ-૩૧૩) 


(ર) બીજી એક હદીસમાં એક કરોડ (૧,૦૦,૦૦,૦૦૦) 
ગુનાહ માફ થશે. એક કરોડ (૧,૦૦,૦૦,૦૦૦) નેકીઓ 
મળશે અને એક કરોડ (૧,૦૦,૦૦,૦૦૦) દરજાત બલંદ થશે 
વાળી ફઝીલત પણ આવી છે. 

(નઝ્હતલ મજાલિસ, પેજ-૧૧૭, મફીદ દુઆઓંકા ગલદસ્તા, દારલ 
ઉલૂમ કંથારીઆ, પ્રકાશન નં. ૩૫૮) 


(33) કડબણ્માં મળરાકહટઠ થશે દટિ 


હંઝરત અલી (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્ય|ં, “જે 
માણસ દરરોજ સવારે સો (૧૦૦) વખત અને સાંજે સો 
(૧૦૦) વખત નીચેના મબારક કલિમહને પઢશે તો તે 
મોહતાજી અને ભૂખમરાથી બચેલો રહેશે. ગિના એટલે કે 
દદૌલતમંદીનો દરવાજો તેના પર ઊઘડી જશે. તેને કબરમાં 
કોઇ પણ પ્રકારનો ગભરાહટ કે વહશત થશે નહિ અને તેના 
માટે જન્નતનાં આઠેય દરવાજાઓ ખુલી જશે. તે મબારક 
કલિમહ આ રહ્યા: 


[166] આખિરતનો તોહફો 


2, 2 કઝ 2 હ ૬ ૨2 3-2 
હઝ હશ હજ &9] ક 
કહ પ્ર્ડકીકાટડાળટક૦55# 

(વઝાઇફે અશરફિય્યહ, પેજ-૧૦૪) 


(3૪) મજલતિસળી ખામીઓ માફ ડરી 
ઈેંતામાં આવજે 


(૧) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યં, 
“ક્રોઈઇ માણસ કોઇ એવી મજલિસમાં શામિલ થયો જ્યાં 
પ્રકાર-પ્રકારની વાતો થતી રહી અને ત્યાંથી ઊઠતી વેળા તેણે 
નીચેના શબ્દો પઢી લીધા, તો એ મજલિસની સર્વે ખામીઓ માફ 
કરી દેવામાં આવે છે અને જો કોઇ ખતા થાય તો બખ્શી દેવામાં 
આવે છે. એ કલિમાત આ રહ્યા. (તિરમિઝી શરીફ, ફઝાઇલે આ'માલ) 

ર : મજલિસમાં જ્યારે લોકો એકઠા થાય છે તો જીભે 


જ ક 


કોઈ ને કોઇ બેમોકા વાત નીકળી જ જાય છે : 


હઠક્ડદડડ9૬%ા 


(૨) જે માણસે વઝૂ પછી ઉપરની દુઆ પઢી તો એ શબ્દોને 
તેના નામ-એ-આ'માલમાં એક કાગળ ઉપર લખી મહોર 
(સીલ) મારી દેવામાં આવે છે. કિયામત સધી એ મહોર (સીલ) 


જ્‌ 


તોડવામાં આવતી નથી. એ કાગળ સલામત રહેશે. (હાકિમ) 


આખિરતનો તોહફો [167] 


(3પ) જઠન્4ામથી બથશેલો (મહફૂઝ) 
રછેશે 


ફકજર અને મગરિબની નમાઝ પછી પઢવાની દુઆ : 


હઝરત મુસ્લિમ તમીમો (રદિ.)ને રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહ અલયહે વ સલ્લમ)એ ઇરશાદ ફરમાવ્યો કે 
મગરિબની નમાઝથી ફારિગ થયા પછી કોઈનાથી વાત કરતા 
પહેલાં સાત વખત આ શબ્દો કહો : 
1 
ઉ ત્રિ પ 
ધ તજ કફ ન્ન ક 
કઇ હઠંક્કર 
્રપ્હાઈ૦ક્ટ હ"! 
અર્થ : હે અલ્લાહ તઆલા ! મને દોઝખથી મહફૂઝ રાખજે. 


જ્યારે તમે આ શબ્દો કહી લેશો અને પછી જો એ જ રાતે 
તમે મૃત્યુ પામશો તો દોઝખથી મહફૂઝ રહેશો. જો કોઇ માણસ 
આ દઆને ફજરની નમાઝ પછી કોઇથી વાત કરવા પહેલાં સાત 
વાર પઢી લેશે અને તે જ દિવસે વફાત પામશે તો દોઝખથી મહફૂઝ 
રહેશે. (મિશ્કાત, અબૂ દાવૂદ) 


(3૬) પઢાર જન્દવ્મતી છે 


પજ ઇઝગઝપદઉડ 4પુય્ડ્ટ ડ્ન્ટે5 


ડલ ઈક) 


આ દૃઆ સવાર-સાંજ ત્રણવાર પઢનાર જન્નતી છે. 
(અબૂ દાવૂદ શરીફ, તિરમિઝી શરીફ) 


[168] આખિરતનો તોહફો 


હદીસના શબ્દો એ છે કે “અલ્લાહ તઆલા ઉપર એ હક્ક 
છે કે એ બંદાને ક્રિયામતના દિવસે રાજી અને ખશ કરી દે.”” 
(તિરમિઝી શરીફ) 


“દિ. 


(39) જત્વાઝઠ દિઠાળીતે દુઆ પઢલા 
બઇલ માળતો અઘાર સલાબ 


હઝરત અનસ (રદિ.)એ રિવાયત બયાન કરી છે કે, જે માણસ 
જનાઝહ નિહાળીને (નીચે દશાવેલી) દુઆ પઢશે, તો (આ દુઆ) 
પઢવાના દિવસથી લઇને કિયામત સુધી દરરોજ એના માટે વીસ 
(૨૦) નેકીઓ લખાતી રહેશે : 


દ્ધ 


1 1 1 
કપ «9 2૪ (4 772૫ 7 
421ઝ& 41541 ઉડ5.%5 1૨01 

દ્ર 4૮% «2૦૬૭211 22» ક 
કજ્ઝડઝઈપઇઝ ડડ # 4) 9:79 

(“મૌતકી તૈયારી' : પેજ-૧૦૧, લેખક : હઝ. મવ. પીર ઝુલકિકાર 
અહમદ નક્શબંદી સા. મ. ઝિ.) 


જરા વિચારો ! લખલૂટ સવાબ પામવાનો કેવો અજીબ 
નુસખો છે.... એક દિવસની વીસ નેકીઓ લેખે ઓછામાં 
ઓછા ફક્ત ૫૦ વર્ષની નેકીઓ ગણીએ તો પણ ૩,£૫,૦૦૦ 
નેકીઓ થાય છે, પણ આ તો વાત છે કિયામત સુધીના વર્ષાની. 
અલ્લાહ જાણે કિયામતના આગમનને કેટલા વર્ષો છે ? ! 
તદ્‌પરાંત, આ તો એક જ વખત પઢવાનો આવડો મોટો 
સવાબ ઈ, પરંત જો અનેક જનાઝાઓ નિહાળીને આ દઆ 
પઢવામાં આવે તો કેટલી અઢળક નેકીઓ મળતી રહેશે ? ! 
અલ્લાહ તઆલાના ખઝાનામાં કશી કમી નથી. તે મહા દાતા 
અને ઉદાર છે. 


આખિરતનો તોહફો [169] 


(૩૮) 


-ઝડકજઝઝ -_ 


ક. | ાન્દ્ 4-2 ક 1... ર 
ઈબન્ક ૦૭5 ૭ વ કક 

તા જ ડઝ ક ૧ જ 
હ. 54૬૭ ક ક1૭*૯ 


ન 


1 
૮.42 ક છ ન ક તા સિ 
૪ હક 


ક્કાક # હણ ઇડ ઠા હ 


ડી 
કડક ક્ટ જ કા હ 


(૩૯) સવાબ બેહિસાબ 
#.જ હકત 212 “14 “ર7 
ઝડા છ્ઝાક કઝ દ ન્ટડપ 
ખરક જઃ 2% “092 2 ત 
“હ હકક હડ ૭ 
1.૮ ઈ જિ ક 
(ઈંમાન અને અમલની દુઆ) 
(મફીદ દઆઓંકા ગલદસ્તા દાર્લ ઉલૂમ કંથારીઆ, પ્રકાશન નં. ૩૫૮) 


(૪૦) કવમાઠમાં પઢવાદી દુઆવતી ફઝીલત 


દકટાહકાકઝાહડડકાડ્ઝઇ 


ર્ન 


[170] આખિરતનો તોહફો 


રબ્બના વલકલ હમ્દુ હમ્દન્‌ કસીરન્‌ તય્યિબન્‌ 
મુબારકન્‌ ફીહ. 
(મિશ્કાત શરીફ, પેજ--૮૨) 


ફઝીલત : કવમહમાં આ દુઆ પઢવાવાળા માટે એ ફઝીલત 
બતાવવામાં આવી છે કે ત્રીસ (૩૦)થી વધ ફરિશ્તાઓ એનો 
સવાબ લખવા માટે આગળ વધ્યા કે હું પહેલા એનો સવાબ લખું. 
(મિશ્કાત શરીફ) 


(૪૧) જન્તાત તે માણાઝતી રુલાડાત અનો 
સત્કાર માતે મુશ્તાક અળો ઉત્સુક હશે 


તંગી, મુસીબતો, મૂંઝવણો અને મુશ્કેલીઓના નિવારણ 
માટે હઝરત અબૂ ઝર ગિફારી (રદિ.)થી મન્કૂલ એક 
દુઆ 


હઝરત જિબ્રઈલ (અર્લૈ.)એ ફરમાવ્યું : હે મૃઢમ્મદ 
(સલ.) ! તે ઝાતની કસમ જેણે આપને હક સાથે મોકલ્યા 
છ, આપની ઉમ્મતમાંથી જે કોઇ પણ વ્યક્તિ આ (નીચે 
દર્શાવેલી) દુઆ (દિલથી) કરશે, તો તેના ગુનાહ માફ થઇ 
જશે, ભલે તે સમંદરના કાંપથી (પણ) વધારે હોય અથવા 
જમીનની માટી બરાબર હોય.... અને આપની ઉમ્મતમાંથી 
જે કોઇ વ્યક્તિ અલ્લાહ તઆલાને એવી હાલતમાં મળશે કે 
તેના દિલમાં આ દઆ હશે, તો જન્નત તેની (મલાકાત અને 
સત્કાર માટે) મુશ્તાક અને ઉત્સક હશે અને બે ફરિશ્તાઓ 
તેના માટે મગફિરત માંગશે અને તેના માટે જન્નતના દ્વાર 
ખોલી આપવામાં આવશે. પછી ફરિશ્તાઓ તેને પુકારશે : હે 
અલ્લાહના દોસ્ત ! જન્નતના જે દરવાજેથી ચાહે (જન્નતમાં) 
દાખલ થઇ જા. તે દુઆ નીચે પ્રમાણે છે : 


આખિરતનો તોહફો [171] 


ધ્ર 


ત્ર ત્ર? ક 6 [નર # (ર2 ત 2₹,*1 ૬ ક 
દ્રડાડ હાકડદડઇછાડ ઈછ!ડદઠ। દ 


નર 

2.-_47-ત્ક 27-47 ૬-2 2-7-47 

ડ્વઘઇડાઇકફડ્તદઃ૬ાફડટ૦૦દ:% 
2 ન. કેક પ ત્ન ક 2 જે દઈ ર્જ 

જ ક 444 ૭ દક! જાડ 
ન 

દફાહ્વદડડડહઉહાડડ્દ:ઉડૂઉપ]ડાઇ 
દ્ર ક્‌ રી 77૮2 (-*.:12? (ઉ 
ક%હુ*્હકાહકરગકહાહ 


હંઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ પૂછયં કે હે અબૂ 
ઝર (રદિ.) ! એવી કઇ દુઆ છે, જેને તમે દરરોજ પઢો છો ? 
હંઝરત અબૂ ઝર (રદિ.)એ જવાબમાં ફરમાવ્યું : હા, મારાં 
મા-બાપ આપ પર કુબાંન થાય. મેં એ કલિમાત કોઇ ઇન્સાનથી 
સાંભળ્યા નથી. તે કલિમાત મારા પરવરદિગારે મારા દિલમાં 
નાખ્યા છે અને હું દરરોજ બે (૨) વખત એ કલિમાત દ્વારા દુઆ 
કરં છું. પ્રથમ કિબ્લા તરફ મુખ (રખ) કરું છું. પછી થોડી વાર 
“સુબ્હાનલ્લાહ'' અને થોડી વાર “અલ્લાહ અકબર'' પઢું છું. 
ત્યાર બાદ આ કલિમાત દ્વારા દૃઆ કરું છું. 

(અલ્‌ જામિઉલ્‌ કબીર : ૩/૧૦૩, સંદર્ભ : મફાતીહુલ ફરજ લિ-તરવીહિલ્‌ 

કુલૂબ વ તફરીજિલ્‌ કુરૂબ : ૯પ, આરબ લેખક : મુહમ્મદ સિદ્દીક મન્શાવી સા.) 


£૫૦ 


હુ 


(૪૨) તક્જ્જુઇ માઢે ઊઠે ત્યારે 
પઢલાની દુઆ 


ડ 
ન ન વિ હ ક ળન પ્ર નન 
છ. હકાહ૭ક 
દ્વિ 
225? 7. 6 22 દ્વ થક 
પકક ૭-3 હક્ત્ટ ૭૦2 «5919 


દ્ધ 
નર 


2 નત * ક્ષ 1૬૮ તિ 
(૭ ૯૭5915 છ*-158- હાઈ 


[172] આખિરતનો તોહફો 


દાં -* 
“7તઈ ૯ 25 2277 થ્ક્પૌ ક? પ 
“હહ ૯758૭! 


ડડ ડ્વઇ; હડ] હડ 5% 
ડા હક ડાઇ હડ ડક ડક 
હક “5525 હ હક હક હ છી 
હેઈ્ડ હઈ દ હુંડ 1દાડાદ 
ડઝર્ટટઝડ્તદ;ડ મન 
હડક: ન્કર્્હ્ઝડય્ઝ 

યી [45 હે ડ્્ડઇ ઇુડ્ક્ટ 
(ાહડઉત ઈટાઇડ ડડ 


જ્ન્ઈ પ્ર 
ક 


કડકાઇ ક હડહક 


દ્વિ 


૬૫૭ 


દ્વા 


હ. 


2 


દ્વ. પ 


કઈ#શૂ૬2£54હ હ5585 


દ્વ દ્વ? 


અર્થ : હે અલ્લાહ તઆલા ! તારા જ માટે તમામ પ્રકારની 
તારીફ છે. તં આકાશો અને જમીનો તથા જે કાંઇ એ બંનેની વચ્ચે 


છે તે સૌને કાયમ રાખનાર, સંભાળનાર છે અને તારા જ માટે 
તારીફ છે. તું આકાશો અને જમીનો તથા જે કાંઇ એ બંનેના 


આખિરતનો તોહફો [173] 


દરમિયાન છે તે સૌને રોશન કરનાર છે અને તું જ પ્રશંસાને પાત્ર 
છે. તું આકાશો અને જમીનો અને જે કાંઇ એ બંનેની વચ્ચે છે તે 
સૌનો બાદશાહ છે અને તારા જ માટે હમ્દ છે, તું હક છે અને 
તારી મુલાકાત હક (સત્ય) છે અને તારી વાત હક છે અને જન્નત 
હક છે તથા દોઝખ હક છે અને તમામ નબીઓ હક છે તથા 
મહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ હક છે અને કિયામત 
હક છે. હે અલ્લાહ તઆલા ! મેં તારી પેરવી માટે શિર ઝુકાવી 
દીધું અને હૂં તારા પર ઈમાન લાવ્યો તથા મેં તારા પર ભરોસો 
કર્યો અને હું તારી તરફ રજૂઅ થયો અને તારી શકિત દ્વારા મેં 
(શત્રુઓથી) વિવાદ કર્યો અને તને જ મેં હાકિમ બનાવ્યો, તો તું 
મારા આગલા-પાછલા, ગપ્ત અને જાહેર ગુનાહોને તેમજ તે 
ગૃનાહોને જેમને તું મારાથી વધ જાણે છે, માફ કરી દે. તુંજ આગળ 
ધપાવનાર અને તું જ પાછળ હટાવનાર છે. મા'બૂદ માત્ર તું જ 
છે અને તારા સિવાય અન્ય કોઈ જ મા'બૂદ નથી. 
(બખારી-મસ્લિમ) 


એ પછી આસમાનની તરફ મૃખ ઉઠાવીને સૂરએ આલિ 
ઇમરાનનો અંતિમ રકૂઅ (ઈન્ન ફી ખહિકિસ્સમાવાતિ-થી સૂરહના 
અંત સુધી) પણ પઢે. ઉપરાંત, નીચેના કલિમાત પઢે : 


2 72 દ્ધ 
541401 
અલ્લાહુ અકબર, દસ વાર 
-્'શક્ત્જ 
કદ. ક 


અલ્હમ્દ લિલ્લાહ, દસ વાર 
હ 


રય; 5% 1હપ્5 


કકકાાણ વ બિહમ્દિહી, દસ વાર 


[174] આખિરતનો તોહફો 


2272 ક 
કબપ્યા૭ા4હાડ 


સુબ્હાનલ્લાહિલ્‌ મુ કુદૂસ, દસ વાર 


ઝી 


અસ્તગ્ફિરુલ્લાહ, દસ વાર 


નતા 
2૬ બિ તૂ. દઈ 
કદ)1%14.1% 
લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ, દસ વાર 


-અને દસ વાર આ દુઆ પઢે : 


ક. છીક 
હ્બહકાઠ ડફ 
હિ ટ હ્ટ્ક દી 


“7 કશ,” 


અર્થ ઃ હે અલ્લાહ તઆલા ! દુનિયાની તંગી અને કિયામતના 
દિવસની તંગીથી હું તારી પનાહ ચાહું છું. (મિશ્કાત-અબૂ દાવૂદ) 


ત્યાર બાદ -પાઝ શરૂ કરી દે. 


[ (૪૩) પ્રુષ્ઠળ લાભદાયક ડતિમાત) 


હંઝરત બુરયદહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે માણસ નીચે 
દશાવેલા કલિમાતને સવારના સમયે (પહેલા યા પછી) પઢશે 
તો તે માણસ આ કલિમાત પઢતાવેંત અલ્લાહ તઆલાને પોતાના 
હકમાં કાફી હોવાનો અનુભવ કરશે અને આ કલિમાત પઢવા બદલ 
અલ્લાહ તઆલાને અજર-સવાબ અર્પણ કરનાર પામશે. આ દસ 


આખિરતનો તોહફો [175] 


કલિમાત પૈકી પાંચ (૫) દનિયા વિશે દે અને પાંચ આખિરત વિશે છે : 


2 
ક દ્વિ ક 2 ધ 
*્ટ્ક્ચ્ઝ6ડદ હઠ હ્-5 
દ્રિ ૮ ત્ર નિ 
[અર્થ : અલ્લાહ મને મારા દીન માટે કાફી છે....અલ્લાહ મને 
મારી દરેક ફિકર-ચિંતા માટે કાકી છે....અલ્લાહ મને તે માણસ માટે 
કાકી છે, જે મારા પર ઝિયાદતી (અતિરેક) કરે....અલ્લાહ મને તે 


માણસ માટે કાફી છે, જે મારી હસદ (ઇર્ષા) કરે....અલ્લાહ મને તે 


માણસ માટે કાફી છે, જે મારી સાથે ધોકાબાજી કરે.] (હઝરત ઇમામ 
સયૂતી રહ. લિખિત કિતાબ “અદ્‌ દારુન્નુશૂર ફી તફસીરિહા લિમા સૂર, પેજ--૧૦૩, 
ભાગ-૨) 


(૪૪) આળખિરત વિશે લાળાદાયક ડતિમાત 


1. 
“છુ કાઈક 4016-45 
દિ 2,472 હ ડી 
ઝહડડઝાડ્ઇશાહ્્ક 
1 દ્વિ 


2 4 


ન કા લ 


જુ 


ય્ડાંઝીદટઈઈકદ રઝાક 


ક **/” 2 


[176] આખિરતનો તોહફો 


[અર્થ : અલ્લાહ મને મૌત વખતે કાફી છે.....અલ્લાહ મને કબરમાં 
સવાલ વખતે કાફી છે....અલ્લાહ મને મીઝાન (આ'માલના વજન) વખતે 
કાફી છે.....અલ્લાહ મને પલસિરાત પાસે કાકી છે....અલ્લાહ મને કાકી 
છે. તેના સિવાય કોઈ મા'બૂદ નથી. મેં તેના પર જ ભરોસો કર્યો છે 
અને હું તેની સામે જ રજૂ થાઉં છું.] (હઝરત ઈમામ સુયૂતી રહ. લિખિત 
કિતાબ “અદ્‌ દારુન્નુશૂર ફી તફસીરિહા લિમા સૂર, પેજ-૧૦૩, ભાગ-૨) 


(૪) ઠદીસે ઘાડળી એક 


અજીબ-અબોખી દુઆ 
ત્ર 1, 
“(81 [૮22.1₹6(*- ૬૩3?[૮« (૬૭૪૬) 
કિ “... ક કે 217 ત્ર2 7 કર «ર ઝક 
ક્ાઇ્ડાપ853519 %ે%ુહઉડકઝાઇ 4 
અલ્લાહુમ્મ અરિનલ્‌ હક્ક હક્કંવ્‌ વર્ઝુક્નત્તિબાઅહૂ વ 
અરિનલ્‌ બાતિ-લ બાતિલંવ્‌ વર્ઝુક્નજ્‌ તિનાબહૂ. 


[અર્થ : હે અલ્લાહ ! અમને હકને હક (સાચું) બતાવ અને 
એના પર અમલની તૌફીક નસીબ ફરમાવ અને બાતિલને બાતિલ 
(જૂઠું) બતાવ અને એનાથી બચવાની તૌફીક નસીક ફરમાવ.] 


હઝરત મોલાના શાહ હકીમ મૃહમ્મદ અખ્તર સાહેબ 
(દા.બ.) મજલિસમાં વધ પડતા આ દુઆ શીખવે છે અને આ 
દુઆ વિશે ફરમાવે છે કે આ દુઆને વધ્‌ પ્રમાણમાં પઢતા રહો 
તથા મા'મૂલ બનાવી લો. હઝરત ફરમાવે છે કે હદીસ શરીફમાં 
આવ્યં છે કે (કોઇ સજીવને ત્યાં સુધી મૌત આવતી નથી જ્યાં 
સધી દનિયામાં પોતાની રોઝી પૂરી ન કરી લે). હુઝૂર નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ આ દુઆમાં હક પર 
ચાલવા અને ગુનાહોથી બચવાની ્તૌફીકને રિઝ્ક-રોઝીથી 
વર્ણવતાં ફરમાવ્યં છે કે હે મારી ઉમ્મતના લોકો ! તમે અલ્લાહથી 


આખિરતનો તોહફો [177 


નેક અમલ અને હક પર ચાલવાની તૌફીકને રિઝ્ક-રોઝીની શકલમાં 
માગો, તો જ્યાં સધી તમે પોતાની રોઝી (રૂહાની રોઝી) પૂરી ન કરી 
લેશો એટલે પૂરેપૂરા ફરમાંબરદાર ન બનશો, પૂરેપૂરા ગનાહોથી ન 
બચશો અને મત્તકી ન બની જશો અલ્લાહના દોસ્ત-વલી ન બની 
જશો ત્યાં સધી તમને મૌત ન આવશે. એટલે જ્યાં સુધી તમે અલ્લાહના 
પ્યારા નથી બની જતા અને મગફિરતના હકદાર નથી થઇ જતા ત્યાં 
સધી તમને મોત ન આવશે. બસ, જો દીન અને દુનિયાની ભલાઇ ઇચ્છતા 
હોવ તો આ દુઆને પોતાનો મા'મૂલ બનાવી લો. (ઝખીર-એ-આખિરત) 


(૪૬) ઈમાદવાવાળાઓદત્વી આ જ દુઆ 
છોલી જોઈએ 


નીચે દશાવેલ દુઆ આપ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)થી 
નકલ છે. ઇમાનવાળાઓની આ જ હાલત હોવી પિ ઃ 


રડકા ઇહઝીહટ૭ાકાડડ 
કઠ5£45)8દાડીઇદાદડ) 


અલ્લાહુમ્મજ્‌ અલ્ની મિનલ્લઝી-ન ઈઝા અહ્‌સનુ ઈસ્તબ્શરુ 
વ ઈઝા અસાઊ ઈસ્તગૂ્‌ફર- (ઇબ્ને માજટહ, શઅબલ ઇમાન) 


[અર્થ : હે અલ્લાહ ! મને એ બંદાઓમાંથી બનાવી લે, જેઓ 
નેકી કરે તો ખુશ થાય અને જ્યારે ખરાબ કામ કરે તો મગફિરત 
તલબ કરે. ] (ઇબ્ને માજહ, શુઆબલ ઈમાન) 


(૪9) ઈમાતા મજબૂત સાબિત રછેશે 


જે માણસ નીચે દર્શાવેલ આયતોને પઢયા કરશે તો એનું ઇમાન 
ય 


નપ 


મજબૂત રહેશે અને દિલ પવિત્ર થશે અને દ નિયા અને 


[178] 


આખિરતનો તોહફો 


આખિરતની મસીબતોથી સુરક્ષિત રહેશે. (ઝખીર-એ-આખિરત) 


૫ઃ 
્ઃ 
૫૯૦ 
(2૬૫ 
ષ્--ન 


ઝાક 


ર્ન 
॥ 6૬42 રટ 711 ૭ જત 
ક ૫/9 


“%ઇહકડકડાડફ/ કછ 
હ ।૫૫૬૮૦ાપ૭ દાહડુર્ડડ ક 


ર 2૮2571, (21 
ભ્ઝ્ાકાઈડપઝંક ૫2 
[45 ૧/૯ 4 %₹* કઃ 
ઈના છછ ગીન 2પદાઈ”ડરદ 


(1₹/-1૧૬*:“૪/4/7 5) 


(સૂરએ આલિ ઈમરાન, પારહ--૪, આયત ૧૯૦ થી ૧૯૪) 


આખિરતનો તોહફો [179] 


(૪૮) અલ્લાકથી અહફ્દો-ઘેમાનળ 


હડ કઈ “5 દ ટક હડ ક 


ક ફજ 


5221 તા નયનની ઇં) ટુડહૃડ 
હકઝડકદ ૭98 હાડી 


2 નિ ત્ર 22 દશી 
ડડ હક્ક 5બ્ઝડઝઝશ્#હકડ- 
9: -૭ પ હ 2*2 65 ક (૧, કબિ દ્વ 
ઉખ્ટપઝ ડકહ હ્્ટ્ર્ક હ! હડ 
1 2[૦2[૬ .૮7.222 ત 

6 68 ડક ઝીહડ% ઉ 56% 
કહિ 
**“1:475* દ્વા 448 નિ દરક વિત્રિ 

| ટૂક)! 45 58 4*34- હક ર8 

[5 ની 

ઈ જં 

હે અલ્લાહ ! આસમાન તથા જમીનના પરવરદિગાર ! છૂપી 
અને જાહેરી વાતો જાણવાવાળા ! બેશક, હું તારાથી આ દૃનિયાની 
જિંદગીમાં અહદ કરું છું કે હું (સાચા દિલથી) એના પર ગવાહી 
આપાં છું કે તારા સિવાય કોઇ મા'બૂદ નથી. તું (પોતાની ઝાત 
અને સિફાતમાં) એકલો છે. તારો કોઈ શરીક નથી અને એ કે મૃહમ્મદ 

(સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ) તારા બંદા અને તારા રસૂલ છે. 
(આ અહદ) એટલા માટે (કર્‌ું છું) કે બેશક, તેં અગર મને 
મારા નફસે (અમ્મારહ)ના હવાલે કરી દીધો તો તેં મને શર 
(બરાઇ)ના નજદીક કરી દીધો અને ખેરથી દૂર કરી દીધો (એટલે કે તું 
આવું ન કરતો) એટલા માટે કે હું તો તારી રહમતના સિવાય બીજી 
કોઇ ચીજ પર ભરોસો નથી કરતો. એટલા માટે તું મારાથી એવો 


કપ 


[180] આખિરતનો તોહફો 


અહદ કરી લે, જેને તં કિયામતના દિવસે પૂરો કરે (કે તું મને જન્નતમાં 
દાખલ કરી દેજે). બેશક, તું પોતાના વાયદાથી નથી ફરતો. 

હદીસ શરીફમાં આવે છે કે : 

જે માણસ અલ્લાહથી ઉપરોકત અહદ તથા વાયદો કરી લે 
(અને પછી તેના ઉપર કાયમ રહે) તો અલ્લાહ પાક કિયામતના 
દિવસે પોતાના (મુકરંબ) ફરિશ્તાઓને ફરમાવશે કે, “મારા આ 
બંદાએ મારાથી એક વાયદો લીધો છે, તમે તેને પૂરો કરો.'' 
અલ્લાહ તઆલા તેને (પોતાના ફઝલો કરમથી) જન્નતમાં દાખલ 
કરી દેશે. (હદીસ રિવાયતકતા) હઝરત (રહ.) કહે છે કે મેં 
કાસિમ બિન અબ્દુર્રહમાનને બતાવ્યું કે ઓકે મને એવી એવી 
(એટલે કે ઉપરોકત) હદીસ સંભળાવી છે. તો એના પર હઝરત 
કાસિમે ફરમાવ્યું : (એમાં તઅજ્જુબની શું વાત છે ?) અમારા 
ઘરમાં તો દરેક પદાવાળી (બાલિગ) છોકરી પોતાના પદાંમાં 
(ઘરમાં) આ દુઆને પઢયા કરે છે. (હિસ્ને હસીન) 


(૪૯) શઠોઇનો મારતબો માળજે 


ફઝીલત : નીચેની દુઆને દરરોજ પચ્ચીસ (ર૫) વખત 
પઢનારને અલ્લાહ તઆલા તેના પર મૌતની સખતી આસાન કરી 
દેશે અને તેને શહીદોનો મરતબો મળશે : (હદીસ) 


જ ક ૬ 

તાદા 
ક ૧2722 
કષ્ટ 


(0૦) દોઝખથી સુરતદ્વિત રહેવા માતે 


જે માણસ આ સાતેય “હા-મીમ'' પઢ્યા કરશે એના પર 
દોઝખના સાતેય દરવાઝા બંધ થઇ જશે. 


આખિરતનો તોહફો [181] 


2,78,277? ૭ “ઉ! ર2 24 ટ 
ઈઝ જૈકોચદેઇકષઝ- ર 5- 


દ 2 દ્વા. 1261 હ 22૦24૬ "ર 

(₹£ ૯17) જ્્્*છુ્ઝઈ-૪%- ૦ 

ન ટન 

(૪/૪૪ ઊદ્‌જ્ન્કન ૦ 
ગું » 23 6 ગિ 

જ બે ક ્ર્ઝીક બન 

દૃટ્ટે ટટા જ દિ ૨૬ ડ શ #ંતળ્‌્‌ડદ- 


(””્ટટ&0 ૦૯૩૫ 
2 


(*૭ડથ૪» બ્ઝ્ઝ્ક્યા કચાડષ્ઝા ઝદ ક 


2, ૭ મમ 4 તિ 24૯૮ "-1 
(ભ 9100) બ્બ્ઝ્ ।કચંદ્રભડષ્ઝ_ ર 6 
7 


(ઝખીર-એ-આખિરંત) 


(ઘ૧) અબ્દાલ બનવાની યુકડિત 


હઝરત ઈમામ ગઝઝાલી (રહ.)એ ઇઈહ્યાઉલ ઉલૂમમાં 
ફરમાવ્યું છે કે જે માણસ દરરોજ નીચે દશાવેલ દુઆ ત્રણ વખત 
પઢશે તો એના માટે અબ્દાલનો દરજ્જો લેખાશે. 

નોટ : અબ્દાલ અવલિયાએ કિરામ (રહ.)માં એક ઉચ્ચ 


ન 


દરજ્જો છે. તે દુઆ આ છે : 

ન કદ 40 હડ પડ કક ક્ટ 
કડક રાઈન, નક ા 
કડક, 2 ડં 


ચૂ 


(મઝાહિરે હક્ક જદીદ, નાદ પેજ-૫૯, હિસ્સો-કિશ્તઃ ૧૩૦) 


ત કી 


[182] આખિરતનો તોહફો 


(ઘર) જન્બાતના જે ઇરતબાજ્થી ઈચ્છે પ્રતેશી જા 


સહીહ માન્યતા ધરાવનાર મુસલમાન જન્નતના જે દરવાઝેથી 
ઇચ્છશે પ્રવેશી શકશે. 


હઝરત ઉબાદહ બિન સામિત (રદિ.) ફરમાવે છે કે રસૂલલ્લાઢ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઇરશાદ ફરમાવ્યો કે : જે માણસે 
આ ગવાહી-સાક્ષી આપી કે જે નીચે દર્શાવેલ દુઆમાં વર્ણવી છે, તો 
અલ્લાહ તઆલા એને જન્નતના આઠેય દરવાજાઓમાંથી જેમાંથી 

દાખલ થવાનું ઇચ્છશે એમાંથી દાખલ ફરમાવશે. તે દુઆ આ છે : 
ડિ «૮.47 નિ 

હઉ ડક %95હડડ 

2 


«જ *7.2.27#224 ૬% 72 
519 4. 


ય 
ઈન હ 9-29 ૩/૭ ખ્ન્ન્્ન્હ 
૬2.2 ..41 717 ૬722. 11112 22 
દિ 4 ૪18 48:44 4.14 
2- ક 22 દ ર] જ 4 4૮% 
આ ન ત્રિ દ ૮4 ૮૮ દ્ર ફક 
4ઝક9વ%દઃઝક્રઝઃ પદ! 
ન 


(પ૩) ફફરિશ્તાઓતઢો આ ડલિમાતતા 
સવાબતો અંદાજ દવાથી 
શ [2 (તર121ત? 2.27/ 22. [1122 24% 
ઈ્ડાહપ્‌કાજૂ ડડ: 
મુ ક તઃ ર 2 
દ જે 2) ખ્ન્પ્સ્યન દ્વિ રિત 
વિવરણ : હદીસ શરીફમાં આવ્યું છે કે એક માણસ રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની મજલિસમાં હાજર થયા, જ્યારે 


-:પ૫2$ 


આખિરતનો તોહફો [183] 


તે માણસ બેઠા અને ઉપરોક્ત કલિમાત કહ્યા તો રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : સોગંદ તે પાક 
ઝાતના, જેના કંબજામાં મારા પ્રાણ છે, જ્યારે આ માણસે આ કલિમાત 
કહ્યા તો દસ (૧૦) ફરિશ્તાઓ એની તરફ લપક્યા. દરેક ઇર્ષા કરતો 
હેતો કે હું એને લખી લઉં પરંત એમની સમજમાં આ ન આવ્યું કે 
એને કઈ રીતે લખીએ ? (એટલે એનો કેટલો સવાબ લખીએ ?) 
જેથી રબ્બલ ઇઝ્ઝતના સામે આ કલિમાતને રજૂ કર્યા તો અલ્લાહ 
તઆલાએ ફરમાવ્યું કે આ (કલિમાત)ને એવા જ લખી લો, જેવા 
મારા બંદાએ કહ્યા છે. (હું પોતે એનો સવાબ આપીશ.) (તિર્મિઝી શરીફ) 


(ઘ૪) ફરિશ્તાઓ આખું વર્ષ આ 
6૭મ્ઇદો સવાબ લખતા સર્છે 


ઝરકશી (રહ.)એ “સુબુલુલ્‌ ખય્રાત'” કિતાબથી નકલ કર્યું છે 
કે એક માણસે હજ કરી અને કા'બાતલ્લાહની ચોખટ (ઉંબરો) પકડીને 
નીચે દર્શાવેલ કલિમાતે હમ્દ-કલિમાત પઢયા અને ચાલ્યો ગયો. 
બીજા વર્ષે ફરી હજ્જ માટે આવ્યો અને આ વખતે પણ ચોખટ (ઉંબરો) 
મબારક પકડીને આ હમ્દ (નીચે દર્શાવેલ) પઢવાનો ઇરાદો કર્યો તો 
ગૈબી ફરિશ્તાએ અવાજ આપ્યો : “તેં ગયા વર્ષે (આ ડલિમાત) પઢીને 
નેકી લખનાર ફરિશ્તાઓને થકવી દીધા કે તેઓ હજુ સુધી આ 


કલિમાતનો સવાબ લખવાથી ફારિંગ થયા નથી.' (અવ્રાદે ફદ્લિય્યહ) 
હ હટે ઝાક છ ટી 
છા કછ 
કથાઈઉકઉઇયઝઇઉઉટડક 
ક્હ્ઇ્ડઝદ માડ વડડ 555 
કડા ડક 


[184] આખિરતનો તોહફો 


(ઘઘ) દિલમાં અદઢો શહેરા ધર નૂર 


ઘેઇા ડરવા માટે 


દિલમાં અને ચહેરા પર નૂર પેદા કરવા માટે નીચે દશાવેલ 
આયત દરરોજ એક વખત પઢીને પોતાના પર દમ કરે. 


729૦ «હ « 222૬2 * 2૮21.» 7* 1 16૬[1 22૨?/7/27 
ડઝ કક: '૫2/ 959-442 


રુ 


22-42 2૨ ૯]. 71272*₹2: 21272 ૨૮] ૭ 22 
હ» ૬4૬૫૬-"્ૂડકકટકઝશડક 


(ઝખીર-એ-આખિરત, સૂરએ નૂર, આયત-૩૫) 


(ઘઇ૬) મહામૂલો »ઝિક 


હદીસ : હંઝરત સઅદ બિન વક્કાસ (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે તે જનાબ રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ સલ્લમ)ની સાથે 
એક અવરત પાસે તશરીફ લઈ ગયા, જેની સામે ખજૂરના ઠળિયા 
અથવા કાંકરીઓ પડેલી હતી, જેના પર તે તસ્બીહ પઢી રહી 
હતી. આપ (સલ.)એ ઇરશાદ ફરમાવ્યો : હું એવો અમલ ન 


આખિરતનો તોહફો [185] 


બતાવ, જે આનાથી સરળ અને અફઝલ પણ હોય, પછી આ 
કલિમાત બયાન ફરમાવ્યા : 


ક ક 

હહ્હગ્હર ઉકા કી 

ડડ; ઝ૮૪ઇદ કાડ દ555% દ 

કક %ડડ%-૭૮૪&%954 ત 
ક્હ્ઉડ ૦ડપ્ર્ઝી 


(અબૂ દાવૂદ, તેરાંમેઝી, હિસ્ત, નસાઈ, ઇબ્ને હસ્સાન, હાકિમ, સહીહલ્‌ 
અસ્નાદ) 


(ઘ9છ) છુસ્તે ખાતિમ૪ માટે ઘઢલાળી 
દુઆઓ 


દરેક નમાઝ પછી કમસે કમ એક વખત આ દુઆઓ પઢવી. 
દુઆઓની શરૂઆતમાં અને અંતમાં દૃરૂદ શરીફ પઢી લેવું. 
તદુપરાંત, સૂતી વખઃ- યા જ્યારે પણ મોકો મળે ત્યારે આ 
દઆએઓનું પઢવું હુસ્ને ખાતિમહ માટે નિમિત્તરૂપ, સબબરૂપ છે. 


% દુઆ : ૧ % (તિર્મિઝી શરીફ) 
સે સસટર 2-૩ઝઉકે 
«5272 45 ડડ 2 હડક કઞ્ડડ યી દ 1:55 ઝક 

હંછુક્ડ“૦55 ડુડા ઝાઈબ્નન્ડાડ રહ [હી 
છે ૦ ્ડ૦,ઝક્ટા/ડગઝરડઃડડડદ ડી 


[186] આખિરતનો તોહફો 


ન્વ તવાઈ 
ઉદ ક પ મઝ ક વાકા અ 


[અર્થ : હે અમારા પરવરદિગાર ! જ્યારે તેં અમને 
હિદાયત આપી તો પછી અમારાં દિલોને (અવળા માગ) 
વાળીશ નહિ અને પોતાની પાસેથી અમને રહમત અપણ 
કર. બેશક, તું જ સઘળ આપનાર છે... હે આકાશો અને 
પૃથ્વીના સર્જનહાર ! દુનિયા અને આખિરતમાં ત જ મારો 
કારસાઝ (કાયસાધક) છે. મને મુસલમાનની હાલતમાં 
મૌત આપજે અને નેક લોકો સાથે મારો ઉઠાવ કરજે... હે 
અલ્લાહ ! મારી ઉંમરના આખરી દિવસોને ઉંમરના 
બેહતરીન દિવસો બનાવજે, સૌથી બેહતર જમાનો મારો 
અંતિમ જમાનો બનાવજે અને મારા અ।'માલમાં સૌથી 
સારો અમલ મારો અંતિમ અમલ બનાવજે અને મારો સૌથી 
શ્રેષ્ઠ દિવસ તે અંતિમ દિવસ બનાવજે, જ્યારે હૂં તને મળ 
તે દિવસને મારો સૌથી ઉત્તમ દિવસ બનાવજે... હે 
ઇસ્લામના માલિક ! મને ઇસ્લામ પર સાબિત કદમ (અડગ) 
રાખજે. અહિંયા સુધી કે હૂં તારી મુલાકાત કર્‌ અને મને 
પોતાના તકવા (ખૌફ) દ્વારા સઆદત અતા ફરમાવજે અને 
તું મને પોતાની મઅસિયત (પાપાચાર) દ્વારા બદબખ્ત 


બનાવીશ નહિ.) (તિર્મિઝી શરીફ) 


આખિરતનો તોહફો [187] 


% દ્‌આ : ર % 
વ 
1 


“ત્ર-ક! દ્ક્છા્ તરક 
પક હાશ ક હ) હપ્ડ 


7-ત5* 


હડ કડ હાક -ડ5 


ક 


ક હાહ #કડાછુઃ 
ઉક હ“ હક્ક પ# “હદ 
શ્“૭હપ્ક ક કી 
56 હાઇડ “કહ 
કડક્ડઈઝાધાકડ ક 

ના. £ 50405 


[અર્થ : પાક છે તે ઝાત જે હંમેશાથી હતી, હંમેશા છે અને 
હંમેશા રહેશે... પાક છે તે ઝાત, જે એકલો જ, અહઠિતીય 
(અજોડ) છે... પાક છે તે ઝાત જે બેનિયાઝીમાં પણ અજોડ છે... 
પાક છે તે ઝાત જેણે સ્તંભ (ટેકા) વિના આકાશોને ઊભા કયાં 
છે... પાક છે તે ઝાત જેણે થીજેલા પાણી પર પૃથ્વીને બિછાવી 
દીધી છે... પાક છે તે ઝાત જેનું સર્જન અગણિત છે... પાક છે તે 
ઝાત જે તમામ મખલૂકને રોઝી પહોંચાડવાનું ભૂલતો નથી... પાક 
છે તે ઝાત જેને ન તો બીવી છે, ન બચ્ચાં... પાક છે તે ઝાત જેની 
કોઈ અવલાદ નથી અને તે કોઇની અવલાદ નથી અને તેના 
સમકક્ષ બીજો કોઇ જ નથી.] 


[188] આખિરતનો તોહફો 


% દુઆ : ૩ % 
આ દ૬આને દરરોજ દરેક નમાઝ પછી સાચા દિલે અને 
સાચી નિય્યતે પઢે : 


છક્કા ક 


ત્ર? 
પ 1 
ક્‌ ત્ર ફર્ક ત્ષ્ટ નિ ક 2 ક ક તા જ 
325% ઈધ;1ડદડઠા। કા 
૦1 | ૫૫ ન સતિ 
પડઝપ્ડાડ છંદ કિ મા ડિ 529 
કફજ ફક (8 તિ કક (3 દ 
ન” ઝડ 52 ક 45595 2 
રૃ 2 કુ 7૭ ક ક ક 8 7ર 
દ્રડક1$ ખ્ડીત્ક 559 3-2 65 
દ્વિ નહ નર કિ ઝર 2172 
હ 8પક8 ડાઇ 5 હપ્ડત્ોગ્છ 
નરા ન 
2૫2૪૦5 ,“.“,.2[*7272૨2?.*ત717 :ળ-7 2 પ 
હરેન દ્ર હડ હ“ક્ક્ક્ઝુ ક્ર 
72 નર 2 કક (ત ત્ર? 
કાસા ડિ 
[અર્થ : હે અલ્લાહ ! મને કામિલ (સંપૂણ) ઇમાન, સાચું 
યકીન, વિશાળ-હલાલ-પવિત્ર રોઝી, ડરનાર્‌ દિલ, ઝિક્ર 
કરનાર ઝુબાન, ખાસ તોબા, મોતથી પહેલાં તોબા, મૌત વખતે 
રાહત, મોત પછી મગફિરત અને રહમત નસીબ ફરમાવ... (હે 
અલ્લાહ !) હિસાબના દિવસે માફી તથા જન્નત (પ્રવેશ)માં 
કામિયાબી અને દોઝખથી નજાત અતા ફરમાવ... હે મહા 
બળવાન ! હે મહા ક્ષમાવાન ! તારી રહમતના તફેલથી (મારી 
આ દુઆઓને કબૂલ ફરમાવ)... હે મારા પરવરદિગાર ! તું 


મારા ઇલ્મમાં વધારો કર અને મને નેક લોકોમાં શામિલ કરી 
દે, (આમીન !).| (અઝકારુસ્સબાહ વલમસાઅ) 


આખિરતનો તોહફો [189] 


(ઘ૮) દુઆળતી ડબૂલિય્યત માતે સહાયરૂધ 
4પહ#પઝક્ક વ 
રાડ કત5% જક કાઈહડડ કઇ ઠઉક 


ગી 


તિ 

કારણ ત્ડડદહાક ક જ 
દ્ર? તન 4 ઈલા 1હૈડ્ક્કઉ 2૦? ૪ 
ઈ ડડ દ હ હ્ડ્ક્ગડહકાટ ય્ન્ક્હ હ્ડ્ક્મડ્‌ 
[અર્થઃ હે અલ્લાહ ! હે બહુ ડા ઝાત! હ અર્શના માક જે મહાન 

છે ! હે (સર્જનની) શરૂઆત કરનાર ! હે ફરી સજીવન કરનાર ! હે તે 
ઝાત, જે કોઇ ચીજ કરવા ચાહે છે તો તેને પૃષ્કળ પ્રમાણમાં કરે છે. હે એવી 
ઇઝઝતવાન ઝાત, જેને માટે અસ્ત કે નાશ નથી અને એવી બાદશાહી 
ધરાવનાર ઝાત, જેના પર ઝલ્મ- સિતમ કરી શકાતો નથી. હે એવી 
ઝાત, જેના અર્શના અરકાન (સ્તંભ) તેના નૂર પર કાયમ (સ્થિર) 
હે ફરિયાદ સાંભળનાર ! મારી ફરિયાદ સાંભળી લે. હે ફરિયાદ 
સાંભળનાર ! મારી ફરિયાદ સાંભળી લે. હે ફરિયાદ સાંભળનાર ! 
મારી ફરિયાદ સાંભળી લે. બેશક, તું દરેક ચીજ પર શક્તિમાન છે.]| 


ફઝીલત : જે કોઇ માણસ ઉપરોક્ત દુઆને દરરોજ પઢીને 
જે દુઆ માંગશે તો ઇન્શા અલ્લાહ તે દુઆ કબૂલ થશે. 
(મકબૂલ અને મખ્સૂસ વઝાઇફ, દા. ઉ. કંથારીઆ, પ્રકાશન નં. ૪૪૯) 


(ઘલ્) છુઆઓલળની ડબૂતિય્યત માતે 


અલ્લાઇ તઆલાળતી પસંઇદતીય ૭૯મ્ઇ 


હ.&ટેડટડ૭૬.&ટ 4£ડકહડડડા 
હટિડડીવ્ઝન [8 હાંકાડડટંઝ્તાઝી 


[190] આખિરતનો તોહફો 


જ 


હહ ડક. #;ડાહ ડટ 
કઇડ્યઇઇડાડડ ઝડ 
“ઠક હઇટકડડાડડઇ ડડ ડા 
ડાહુડ:1૭ત,હાહુડ:॥૦૦ ડો 
ડાકક છપ-૭ડડડ 
કાફ હડીકકડહંડ 
જા ઝાઇડ 
ડઝ છઃ ની 
(અબૂદાવૂદ શરીફ) ક છં ક્કીહું છ ઠઝીહું 


(મકબૂલ અને મખ્સૂસ વઝાઇફ, દા. ઉ. કંથારીઆ, પ્રકાશન નં. ૪૪૯) 


(૬0૦) બેઠતરીન શેઝી મેળવવાળું અદ્વ 
જ બશવાલો તાબવી તળુસ્ખો 
1 


તરજુમો: જ કઇઅ અલ્લાહે ચાહયું તે જ થયું. મી બચવાની 
અને નેકી કરવાની તાકત (શક્તિ) અલ્લાહની મદદથી જ મળે 


આખિરતનો તોહફો [191] 


છે. હું એ વાતની ગવાહી આપાં છું કે અલ્લાહ તઆલા દરેક વસ્તુ 
ઉપર સંપૂણ કુદરત ધરાવે છે. 


ફઝીલત : જે માણસ સવારના વખતે એક (૧) વખત ઉપરની 
દુઆને પઢશે તો તે દિવસે બેહતરીન (સારામાં સારી) રોઝીથી 

નવાઝાશે અને બરાઇઓથી તેની હિફાઝત (રક્ષણ) થશે. 
(ઇબ્ને અયૂની, કન્ઝુલ ઉમ્માલ, ૧૦૮/૨) 


(૬૧) બધ્ધા જ મતલબો યૂર થવાળો 


22૦૦ 2» 8 ” 2*7 28 કડ વિ 
ટન ધને કર ન ને ક્ર 
2 ક 2 2 “ ક ક કફશ 2 સિ કી 


તરજુમો : હે અલ્લાહ ! તેં જ મને પેદા કર્યો અને તું જ મને 
હિદાયત દેવાવાળો છે અને તું જ મને ખવડાવે છે અને તું જ મને 
પિવડાવે છે અને તું જ મને મૌત આપીશ અને તું જ મને જીવતો 


કરીશ. 


ફઝીલત : હંસન બસરી (રહ.) ફરમાવે છે કે હઝરત સમુરહ 
બિન જુન્દુબ (રદિ.)એ ફરમાવ્યું કે હું તમને એક એવી હદીસ ન 
સંભળાવં કે જે મેં રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમથી 
અનેક વખત સાંભળી છે અને હઝરત અબૂબક્ર (રદિ.) અને 
હઝરત ઉમર (રદિ.)થી પણ અનેક વખત સાંભળી છે. મેં (હઝરત 
હસન બસરી રહ.)એ ફરમાવ્યું કે જરૂર સંભળાવો. 


હઝરત સમુરહ (રદિ.)એ ફરમાવ્યું કે જે માણસ સવારે અને 
સાંજે આ કલિમાતને પઢશે તો અલ્લાહ તઆલાથી જે માંગશે 


[192] આખિરતનો તોહફો 


અલ્લાહ તઆલા તેને તે જરૂર આપશે. 
(બિખરે મોતી, પાના નંબર ૧૪૨ થી ૧૪૫) 


(૬ર) આસશમાદાત્ા ઇરતાજા ખોલાવવાળતો 
તબવી તુરખો 


નોટ : ખુશખબરીની વાત આ છે 
સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમની ઝબા 
પહેલાં નીકળવાવાળા કલિમાત આ છે : 


હઝરત રસૂલલ્લાહ 
મૃબારકથી બધાંથી 


કે 
ને 


1. 1, 
52 ધ્ર દ્ ક 2» 4*.-.272-*.7 
2 સ ધ 
વ્લ્સ્ (તદા ૪% ૪ 
કક: હડ 
તરજુમો : અલ્લાહ મહાન છે. સૌથી મહાન, સૌથી 


વધૃ તારીફ અલ્લાહની જ છે અને અમે સવાર અને સાંજે 
અલ્લાહની પાકો બયાન કરીએ છીએ. 


ફઝીલત : ઇમામ મૃસ્લિમ (રહ.)એ હઝરત અબ્દુલ્લાહ 
ઇબ્ને ઉમર (રદિ.)થી બયાન કય છે કે, એક વખત અમે 
રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ સલ્લમ સાથે નમાઝ 
પઢી રહ્યા હતા કે એક માણસે મજકૂર કલિમાત કહ્યા, ત્તો 
રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહ અલયહે વ સલ્લમએ ફરમાવ્યં કે 
ફલાણા-ફલાણા કલિમાત કહેવાવાળા કોણ છે ? 
હાઝિરીનમાંથી એક માણસે કહ્યું કે યા રસૂલલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ ! હં છું. આપે ફરમાવ્યં કે 
મને આ કલિમાતથી તઅજ્જબ થયો કે એમના માટે 

આસમાનનાં દરવાજાઓ ખોલવામાં આવ્યાં. 
(હિસ્તલ મસ્લિમ, પેજ નંબર ૮૦) 


આખિરતનો તોહફો [193] 


(૬૩) અલ્લાકહળત્ી ર્ઝામાદી દાસીબ થજે 


જે માણસ નીચેની દુઆ ત્રણ વાર સવારે અને ત્રણ વાર 
સાંજે પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા એને અવશ્ય ખશ કરી 
દેશે ઃ 


યા હચય્યુ યા કય્યૂમ, બિ-રહ્મતિ-ક અસ્તગી-સ, અસ્તલિહ્‌ 
લી શઅની કુલ્લહ્‌, વલા તકિલ્ની ઈલા નફ્સી તર્ફ-ત 
એન. 

[અર્થ : હે સદા જીવંત (અને) કાયમ રહેનાર ઝાત ! 
હં તારી રહમત દ્વારા જ ફરિયાદ કરં છ-મદદ ચાહ છું. 
ત મારં દરેક કામ સુધારી અને શણગારી દે અને મને 
આંખના પલકારા બરાબર પણ મારા પોતાના નફસને સુપ્રત 
કરીશ નહિ.] 

(મસ્નદે અહમદ : ૪/૩૩૭, નસાઈ, અ-મલુલ્‌ યવ્મિ વલ્લય્લહ-હદીસ 


નંબર :૪, ઈબ્નુસ્સુન્ની-હદીસ : ૬ ૮, અબૂ દાવૂદ : ૪/૪૧૮, તિરમિઝી : 
૫/૪૮પ, તહેફતલ અખ્યાર : ૧/૩૯, સંદર્ભ : હિસ્નલ્‌ મસ્લિમ : ૧૧૨) 
(૬૪) બધદ્વમાસીબી-છુભાટ્ય અદતો સખત 
આફતો સામે રક્ષણ 


(સલ્લલ્લાહ અલય હિ વ સલ્લમ)એ 
લોકો ! પનાહ માંગો સખત બલા યા 


રસૂલલ્લા 


હૈ 
ફરમાવ્ય : “હે 


[194] આખિરતનો તોહફો 


પરીક્ષાથી અને બદનસીબીમ। સપડાવાથી તથા બરી કઝા 
(ફેંસલા)થી અને દૃશ્મનોના ખુશ થવાથી.'' 


(મિરકાત ભાગ પ, પા. રરર) 


1 
- ૨૧20 22.2 27૨૭827281 ૬ 2₹)7 
કદ ્ડડકગ્કાઠીડશ 
4554 પદ£!!555 1હ“ઉ5 


(૪-૪) ક» ટાકી 


અલ્લાહઠુમ્મ ઈન્ની અઊઝુ બિ-ક મિન જહ્દિલ્‌ 
બલાઈ વ દર્કિશ્શકાઈ વસૂઈલ કઝાઈ વ શમાતતિલ્‌ 
અઅ્દાઈ. 


(૬ઘ) અલ્લાઠળી ઠટિદાયત મેળવવા 
અને 4ફસળતી ભુરાઈથી ઘનાહ 
માટાલાતી દુઆ 


નૂ 


હઝરત ઇમરાન ઇબ્ને હર્સેૈન (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ એમના 
વાલિદ હઝરત હંર્સેન (રદિ.)ને દુઆ માટે આ બે કલિમાત 
શિખવાડયા હતા, જેને તેઓ સતત પઢતા હતા. “હે અલ્લાહ ! 
સીધા માર્ગની તરફ મને માર્ગદશન આપ અને મને મારા 
નફસની બરાઈથી બચાવી લે.”'” 


(તિરમિઝી શરીફ, જવા[હેરલ બખારી, પા. ૫૭૧) 


આખિરતનો તોહફો [195] 


, 
2૨917 2 2-2? (ત 
છપષ્ટ।5:6પ્5૯ક્હ! ૯! 
24 
ક ફ ક 


ક કહિ 
(૦41: /ઈ.ઉ12» કછ. ( 
દ્ર સદર 


અલ્લાહુમ્મ અલ્હિમ્ની રુશ્દી, વ-અઈઝ્‌ની મિન્‌ શર્રિ 
નફસી. 


(૬૬) જુધ્ત યા મોણ શિર્કથી ત4જાત 


અયાવતારી દુઆ 


નીચેના કલિમાત હઝરત અબ્ૂબક્ર સિદદીક (રદિ.)ને 
રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
શિખવાડયા હતા; જેનાથી નાના (થોડા) શિર્કથી છુટકારો 
મેળવી લેવાય. એ દ૬આને ત્રણ (૩) વખત પઢો. 


(કન્ઝુલ ઉમ્માલ, ભા. ર, પા. ૮૧૮) 


22 _ત7 2-7 પી «જા 
હ-્૯1૯6જ454-586-:-! 
4 7 ન્ટ કા 


અલ્લાહુમ્મ ઈન્ની અઊઝુ બિ-ક મિન્‌ અન્‌ ઉશ્િરિ-ક 
બિ-ક શય્‌ૂઅંવ્‌ વ-અ-ન અઅલમૂ, વઅસ્તગફિરુ-ક 
લિમા લા અઅલમુ- 
(નોંધ : તમામ દુઆઓ દિલથી પૂરા યકીન સાથે પઢવી, ઇન્શા અલ્લાહ 
જરૂર ફાયદો થશે.) 


આખિરતનો તોહકફો 


જ્ન્ન 


દાહ ઈટ 
કાક) ડડ 
ક. ક 


કે 24252::₹::6::૯::૬::૬₹4:₹::9::૬::૬4:₹::6::૬::૬::₹4:62:: 


છ 


હ-- 


ટ ઈલ્લલ્લાછુ 
સૂલુલ્લાક 


પકરણ-૩ 


મુહ્મ્મદુર્ર 
મઠછાન ફઝીલતવાળા 


બેઠેિસાબ સવાબ અને 


તા ઈલા 


સિ 
પ૫ 
૧ 
હ 
₹ 
નુ 
કિ 
રુ 
ધ 
ક 
છુ 
જ 
રુ 
જ 
ટ 


૩૮0૮50: 59:૫૦#૫૦૦૫૯૦ટ૬ 
કેનડે કરકર # કેસ #રકેર «કે «રેર નર 


આખિરતનો તોહકો 


જ. 8 22822208 20 9. 


કા 


--- 
કુંઅ/ને ૪/45%/ અ૯૯૬/હ તઅ/%/-? ઈર#/& છે : 
ઈન્નલ્લા-હ વ મલાઈકતહૂ..... બેશક, અલ્લાહ 
તખાલ અને તેના ફરિશ્તા હઝરત મુહમ્મદ મસ્તફા 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ પર દરૂદ મોકલે છે, તો 
હે મઅમિનો ! તમે પણ આપ (સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ 
સલ્લમ) પર દરૂદ અને સલામ મોકલતા-પઢતા રહો. 
(બયાન્લ કુઓંન) 


ઈીન્તસાબ (અર્પણ) 


(૧) ““ઉસ મોહસીને આઝમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમકે નામ જિન્હૉંને ગારે સૌરમેં કહા : ડરો 


મત, અલ્લાહ હમારે સાથ હે.'' 


ત ડડ 


નળેંદિસાબ સવાબ અને મહાન 


ફઝીલતવાળા દુરૂદ શરીફ 


(૧) ળૂરે અઝીમાળી ઘ્રાઘ્તિ 


મહાન ફઝીલત : રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : જે માણસ જુમ્અહના દિવસે મારા પર સો 
(૧૦૦) વખત દુરૂદ શરીફ પઢે છે તો એ માણસ કિયામતના 
દિવસે એવી હાલતમાં આવશે કે એની સાથે (એક એવું) નૂર 
હશે કે જો એ નૂરને સમગ્ર મખ્લૂક પર વહેંચી દેવામાં આવે તો 
એ નૂર એમના સૌના માટે (અર્થાત્‌ આખી મખ્લૂક માટે) કાફી 
થઈ પડશે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ : ર/૫૦૭) 


(ર) અલ્લાક્યાડ સો (૧૦૦) હાજતો 
યૂરી કરશે 


ફઝીલત : હઝરત અનસ (રદિ.)ની હદીસથી રિવાયત છં કે 


[200] આખિરતનો તોહફો 


હંઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)નો ઇરશાદ છે કે જે કોઇ 
મારી ઉપર જુમ્આની રાત્રે (જુમે'રાતના સૂરજ ડૂબ્યા પછી) યા 
જુમ્આના દિવસે ૧૦૦ વખત દુરૂદ પઢી મોકલાવશે તો અલ્લાહ 
પાક તેની ૧૦૦ હાજતો પૂરી કરશે, જેમાંથી ૩૦ દાંનિયાની અને 
૭૦ આખિરતની. (હદીસ) 


(3) દ્િફાક અદો દોઝખથી મુક્ત અદઢો 


શકઠોઇો સાથે ઊઠશે 


9 દોઝમપાથી નજાત 


ફઝીલત : ફરમાવ્યં : જે વ્યક્તિ મારા પર સો વાર દરૃદ 
મોકલશે તો અલ્લાહ તઆલા એની પેશાની પર “બરાઅતુમ્‌ 
મિન્‌ નિકાકિ વ બરાઅતમ્‌ મિનન્નાર'' લખી આપે છે. આ વ્યક્તિ 
[નિફાકથી પણ બરી (મુક્ત) છે અને દોઝખથી પણ બરી છે અને 
કિયામતના દિવસે શહીદોની સાથે ઉઠાવવામાં આવશે. (તબરાની) 


(૪) દ4વાબલી શફાઅત દ્રસીબ થશે 


ફઝીલત : નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ સલ્લમએ 
ફરમાવ્યું કે, જે માણસ દસ (૧૦) વખત સવારે અને દસ (૧૦) 
વખત સાંજે મારી ઉપર દરૂદ પઢશે તો એને કિયામતના દિવસે 
મારી શફાઅત નસીબ થશે. (તબરાની, મજ્મઉઝ્‌ ઝવાઇદ : ૧૦/૧૨ર૦, 
અત્તરગીબ વત્તરહીબ ૧/૨૭૩, હિસ્નુલ મસ્લિમ : ૧૧૮) 


(ઘ) રાજીખુશીથી અલ્લાઠળી મુલાકાત 
4ઠાસીબ થશે 


મહાન ફઝીલત : હઝરત આઇશા (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 


